ANG M ANGG AG A W A 

Tagapagtanggol fig Katwiran at Karapatan fig mga Anak-Pawis 



BLG. 1 



MAYNILA. NOYIEMBRE 30, 1927 



10 SENT 



MGA LATHALANG MABABASA 

Ang bisa ng Pahayagan saKilusan ng mga Anak-Pawis — ni Orisanto Evangelista 

Ang Simulain ng Union de Chauffeurs de Kilipinas — ni Julian Maeasaet 

Hindi Makasisira sa Pagkakaisa angLapiaug Mauggagawa — tii Antonino D. Ora 

Ang Kasahulan ng Paggawa sa Harap ng Puhunan — ni Faustino Mendoza 

Ang Bundok — ni Lope K. Santoa 

Ang Napakaabang Hanap-buhay ng isang Babae — ni inoeeneio G. Salumbides 

Panawagan sa mga Anak-Pawis ng Oongreso Obrero de Filipinas. 

Ang Anak ng Pniiibi — ni I)r. Vedos/o Mnyot. 

Ang Tungkulin ng Mauggagawa na Harap ng Puhuuan — ni Isabelo Tejada 

lba't ibang balita. > 



Mabango at kanaisnais. lya'y isd sa mga ta- 
gldy na kataiigian nang mga StUARlLYONG 

NINFA riLIPINA 

sanhi sa kataasan ng uri at gandp na kagulangan 
ng mga dahon ng tabako na siyang ginagawa. 
Ito ang katangian at kaipala'y walang maka- 
kaparis sa mga sigarilyong pilipina. Tikman ninyo, 
at walung salang siya ninyong hihititin sa araw-araw. 
IPINAGBIBIU SA LAHAT NANG TINDAHAN 

KATUBUSAN 

Malaking Pagawaan ng Tabako at Sigarilyo. 
501 Clavel, Manila Telepono 48070 



IMP. MODEBNISTA 410 RonuuiHo. Su Cru^ «»nl)a. T.l. 1811. 



___________ * 

* 

l Ang Cerveza San Miguel | 

j ay nagdudulot hg malaking kapakinaba- J 

2 ngan 6a katawan ng mga manggagawa. | 

y Ang isang anak-pawis na nanghihina y 

V ang katawan at lagi hg matamlay sa paj>- V 
¥ gawa, ay kinakailangang uminom njj CER- \ 
I VEZA SAN MIGUEL, pagka't ang inu- | 
A minj4 ito'y hindi lamang gumigising sa mga g) 
Q nanghihinanj4 ugat iig m^a bisi?4, kun^di Q 

V nagdudulot pa ng masaganang sustansia || 

V upahg sumigla ang katawan. V 

$ Ang CERVEZA NEGRA ay mabuti fy 

y naman sa mga babaing walang dugo, ma- |p 

V hina ang katawan at hindi makakain. Ang y 
toniko nito'y panj>pasioIa fi$ katawan at V 
panupapula iij> balat. Y 






£ San Miguel Brewery 
o 



_. 



,.5fa«^^ 



gg_.BlIOFTlIFlNO 









ANG MANGGAGAWA 



BLG. 1 



MAYNILA, NOYIEMBRE 30, 1927. 



TAON I 



WWWWM ' WWWWM WWWWMWMMWW MMMMMM MMMMM^^^^^M 3k 



rm rWW WWMM r WWWWM r WW WMWW M WWJrwJ€^^ 
Ang Bisa hg Pahayagan sa Kilusan hg mga Anak-Pawis 




SiNULAT ni ORISANTO EVANGELISTA 
Kdlihlm flg Kongreso Obrero sa Pilipinas 




Isa sa mga sangkap na pangumahin ng alin 
mang kilusan, lalo na ng kilusang manggagawa, 
«,y ang tagapamansag ng mga simulain ng kilu- 
sang iyan. Sa mga 
tinatawag na tagapa- 
mansag ay dalawang 
bagay ang nangungu- 
na: ang mga kinikila- 
lang lider at ang mga 
babasahing kababasa- 
han ng mga bagay- 
bagay na dapnt ma- 
batid ng madla, lalo 
na ng mga tiyak na 
pinaguukulan ng mga 
bagay na dapat mala- 
mang iyan. 

Dito sa atin, ay 
lalong mahahatagahan 
ang katuturan ng 
aking tinutukoy. Kung 
kaya ang kilusang manggagawa sa Pilipinns ay 
nasa pang unang baytang pa lamang ngayon, ga- 
yong tumutuntong na sa ika 26 na ta6ng gulang, 
ay liindi dahil sa sinasabing "walang suliraning 
manggagawa" rito ni hindi dahil sa kawalan ng 
(Tamdamin o diwang mahilig sa pakikipagkaisa ng 
mga manggagawa sa kanilang mga kaisang palad. 
Ang sinumang magsabi niyan, kung hindi man 
nagkukusang magkubli ng katotohanan, ay mati- 
tiyak natin ng walang pangimi na nagsisinunga- 
Hng o nanlilinlang. 

Kungmayroon ngang suliranin, ay bakit hindi 
magkaisa ng matibay ang mga manggagawa? O, 
kung mayroong ngang damdamin o diwang ma- 
hilig sa pakikipagkaisa ang mga manggagawang 
pilipino, at kung tunay na sila'y mayroong rnga 
suliraning pagkakaisa lamang ang makalulutas, ay 
bakit pinababayaan nilang aaguy 'agoy, mabuway 
ang tayo, at walang bisa ang'ating mga kapisanan. 

Ang aking maisasagot ng walang paliguy ligoy 
sa mga tanong na iyan, ay ito: WALA tayong 
sapat na bilang ng tunay na Lider, at WALA pa 
tayong tagapamansag na sariling Pahayagan. 

Ang paliwanag sa unang sagot, ay nakikini- 
kinita kong marami sa mga namamatnugot ang 
magsasa']oob na para kong pinawawalan sila ng 
ieabuluhan. Wala akoug piuagbabatayari kundi 



ang nangyayari. Marami sa ating mga kinikila- 
lang lider ang una-unang nalulula at parang na- 
hihintakutan sa pagsasagawa ng mga adhikaing 
ipinagkatiwala sa kanila ng mga kaisang palad 
Marami sa mga kinikilalang lider na iyan ang 
mapMgwalang-bahala sa kanilang tungkulin, at kung 
minsa'y sila x pa ang nagsisipagpatibay ng kawa- 
lang-pag asa na mapasigla pang muli ang kilusang 
manggagawa sa Kapuluang Pilipinas— (na ang ibig 
sabihi'y dito lamang sa Maynila). Ang bagay na 
iya'y nangyayari pagka't kulang nga ng sapat na 
bilang ng iider o tagapag akay na. ganap ang\ pa- 
niniwala sa simulaing tinatalunton at sa kanilang 
ii) ga inaakay. 

Ang lider ang nangunguna sa lakaran. Siya 
ang pangunahing tagapagtaguyod. Lahat ng ga- 
waing tungo sa ikagaganap ng mga nilalayon ay 
siya ang inaatasan at ipinalalagay na dapat mag 
pauna at magpakita ng haiimbawa. Isa sa mga 
katangiang dapat niyar.g taglayin ay ang kabatiran 
sa bala-na, ang malawak na kaalaman sa lahat ng 
suliranin, hindi lamang ng kapisanang kanya-ng 
itinataguyod kundi ng mga bagay-bagay na nau- 
uko) sa iba't iba pa. nguni't may kinalaman sa 
mga bumubuo ng kanyang kapisanang pinapatnu- 
bayan. Dahil diyan, kaya kailangang mabatid niya 
ang lahat hangga't maaari, at magawan niya ng 
paraang maipabatid sa madla, lalo na sa mga ka- 
isang-palad na kanyang itinatuguyod. 

Kaya kailangan ang ''informaci6n", o tagapag- 
balita ng mga bagay bagay na dapat malaman, 
hindi lamang upang maragdagan at mapalawak 
ang nalalaman na ng isang lider kundi ang na- 
lalaman na ng lider na ito ay malaman naman ng 
kanyang mga pinaglilidiran. 

Nguni't aling sangkap ang makagaganap ng 
bagay na ito? 

Marami tayong magagamit kung sa bagay, 
tulad ng mga sirkular, ng mga polyeto, ng mga 
aklat, ng mga panayam, ng sariling paaralang- 
sanayan, ng mga pulong at iba't iba pa; subali't 
ang lalong pinakamabisa ay walang iba kundi 
ang PAHAYAGAN. 

At Pahayagang SARILI. 

Sa pamamag-itan ng sariling pahayagan ay 
mapasisigla natin ang kalooban ng ating mga iti- 
nuturing na lider, pagka't sa pamamag-itan ng 
mga lathalang mababasa sa kanyang mga pitak 



2 



ANG MANGGAGAWA 



ay mararagdagan ang kanilang nalalaman, mabibi- 
gyan ng suhay na pampatibay ang mga nalalaman na 
nilang iyan, at sa gayon ay makatutulong naman 
silang lalo sa pagpapalaganap at pagpapasigla ng 
ating kilusan. 

Ang tungkulin ng isa*ig pahayagang sarili ng 
mga manggawa, ay iba sa mga nakikilala na nating 
pahayagang kapitalistao maka-mamumuhunan. Ang 
kabuhayan at kapanatagan ng pahayagan natin ay 
hindi maisasalig sa laki ng kikitain sa anunsiyo, 
pagka't ang tulong ng anunsiyo ay hindi natin 
gaanong maaasahan. Una, sapagka't ang pahayagan 
natin ay pangmanggagawa. na ang suliranin at 
kapakanan ay iba sa suliranin at kapakanan ng 
mga mamumuhunan, na, sabihin na ang ibig sa- 
bihin, ay sadyang sa pinakaubod ay magkasalu- 
ngat ang mga suliranin at kapakanan ng dalawang 
iyan. At pangalawa, samantalang ang simulain 
na ating itatangkakal sa mga pitak ng pahayagang 
sarili ay malalaban sa simulain ng mamumuhunan, 
mangyari pang di nga tayo ' makaaasa na ang 
kanilang tulong na ibinibigay "sa kanilang pa- 
hayagang malaya" kung turingan, ay hindi nila 
ipagkakaloob sa atin. Ang tatak ng ating paha- 
yagan ay "pangmanggagawa", sa makatwid ay 
maka-uri o klasista. Habang itinatangkakal natin 
ang kapakanan ng uring ito— pangmanggagawa — 
ay lalo namang mabubuhay sa paniwala ng mga 
mamumuhunan na ang pahayagan natin ay kala- 
ban nila; at sapagka't kalaban, isang kabaliwan 
ang maghintay ng tangkilik sa kanyang kaaway. 

Ang pahayagang manggagawa, o nagpapang- 
gap na pangmanggagawa, upang tangkilikin ng 
raga mamumuhunan sa pamamag itan ng pagpa- 
palathala ng kanilang mga anunsiyo, ay kung ma- 
limutan na ng pahayagang iyan ang pagtatang- 
kakal sa kapakanan at suliranin ng manggagawa, 
at kung ipakasangkapan ang pahayagang iyan sa 
kapakanan ng mamumuhunan. Kung ito ang ating 
tutungkulin, o siyang tutungkulin ng ating sari- 
ling pahayagan, ay mabuti pa ang wala na tayong 
pahayagan, pagka't magiging kasapakat pa tayo ng 
panglilinlang sa inanggagawa; panlilinlang na walang 
makikinabang kundi ang isa o ilang tao lamang. 

Tila napapalayo ako sa ibig kong tukuyin sa 
lathalang ito. Nguni't hindi ko naman mapaba- 
yaang di maisiwalat ang mga katotohanang iyan, 
pagka't hindi kaila sa iriadla na tayong mga 
anakpawis sa bayang ito ay hindi pa nakarara- 
nas ng mga napagdanasan na ng ating mga ka- 
isang palad sa ibang panig ng daigdig. 

Sa pangyayaring iyan ay makikilala nating 
walang dapat tumangkilik sa sarili nating paha- 
yagan kundi tayo ring mga manggagawa. Hindi 
natin titingnan ang halaga ng ating ibabayad sa 
pagbasa ng pahayagang manggagawa. Hindi natin 
ihahambing sa dami ng mga pahina ng mga pa- 
hayagang kapitalista at "malalaya" ang daini ng 
pahina o laki ng ating pahayagan. Sa tingin ay 
mahal ang pahayagan nattn, pagka't malaki ang 



ating ibabayad, nguni't kakaunti Iamang ang ating 
mababasa. Datapwa't kung hahalagahan natin, sa 
uri (ealidad) at hindi sa laki (eantidad) ng ating 
mababasa, at kung bibigyan natin ng katuturan 
ang kaibhan ng ating pahayagan sa pahayagang 
kapitalista, lalo na kung isasaalang alang na wa- 
lang itinatangkakal iyan kundi ang sa ating mga 
suliranin at kapakanan lamang, ay sapat na, doon 
sa mga may tapat at kusang-loob, na tumulong sa 
ikayayabong ng pahayagang iyan. 

Ngayon, bilang pangwakas, ay nais kong ipag- 
tapat sa mga mambabasa ng bagong pahayagang 
ANG MANGGAGAWA, na saa't saan man, at 
kai kailan man ang kilusang manggagawa ay na- 
susukat sa dami ng kanyang mga pahayagang 
inilalathala. 

Habang dumarami at lumalaganap ang- mga 
pahayagang manggagawa, ay lalo namang lumala- 
ganap ang kilusan ng mga anak-pawis. Bakit? 
Sapagka't ang pahayaga'y tagapagpalaganap naang 
bisa ay hindi mahahalagahan ng salapi. Sa kan- 
yang mga pitak ay mababasa natin ang suliranin 
at mga pangyayari sa iba't ibang pook, ang mga 
pagkabigo at pagtatagumpay ng sa isa't isang ki- 
lusan. Ang simulain natin, ng sa ating kapisa- 
nang kinaaniban, at ng sa buong kilusan ay hindi 
natin mababasa ng buong pagtitiwala ktindi sa 
mga pitak lainang ng ating sariling pahayagan. 
Ang mga pahayagang "malalaya" ng inga kanita- 
lista ay namimili ng mga lathalain, ng mga ba- 
basahing ang diwa ay hind! malalaban sa mga 
may-ari noon, o sa inga kauri ng kanilang mga 
mayari, at hindi magiging kasalungat n£ kapa- 
kanan ng kanilang mga anunsiyante, at lal\ing- 
lalo na sa batayan ng pagsasamahang maka ma- 
mumuhunan, pagka't &sino ang baliw na kukuha 
ng bato at ipupukpok sa kanyang sariing ulo? 
at isinong haling ang papatay sa igansang umi- 
itlog ng ginto!. 1 

Sa atmg sariling pnhayagan, o sa pahayagang 
ari ng mga manggagawa at laan sa mga mang- 
gagawa, ay makapaghasalita tayo i.g walang pa- 
ngimi, mababasa natin ang diwang pampasigla ng 
waiang anumang banta, at sa gayo'y nabubuksan 
natin ang isipang malaya "g ating mga kaisang- 
palad, na kung kaya nangagiging kimi at dungo, 
at ipinalalagay na mababa sa kaniiang kapwa tao, 
ay sapagka't walang kaluwagang ibinibigay sa ka- 
nila upang maparam sa kanilang (lamdamin at 
pag-iisip ang paniniwalang sila ay mababa tiga 
at alangan sa kanilang kapwa. 

Dahil sa kahalagahang iyan, na tinutungko) 
ng pahayagang manggngawa sa kilusan at kabu- 
hayan ng mga anak pawis, ay hinahangad ko ang 
pagtulong ng lahat sa lalong ikasisigla ng paha- 
yagang ANG MANGGAGAWA, na sukat ang sa 
pamagat na lamang ay dapat tia tayong magka- 
tiwala, na iyan ay ari ng mga manggagawu at 
laan ang kanyang mga pitak'sa kaDakannn ng 
mga manggagawa— sa ikalalakas ng k^u.san ng 
mga anak pawis. 



ANG MANGGAGAWA 




AngSimulainng UNION de CHAUFFEURS de FILIPINAS 



Akda ni JULIAN C. MAOASAET 
Pailgulo flg " U. de G. de F. n 



Ang dakila at mahalagang REVISTA na inyong 
tinutunghayan, inga giliw na kamanggag:awa, ay 
siyang Revistang katutunghayan natin ng maha- 
halagang karapatan ng mga Mangga£awa sa Ka- 
puluan, palibhasa'y ang ganitong revista ay pina- 
nukala at itinatag ng mga dakilang taong mapag- 
malasakit sa kapakanan at kaapihan ng mga mang- 
gagawa, sa layon na makapagbigay ng malayang 
pagkakataon sa lahat at bawa't isang dumaranas 
ng kaapihan na mailahad ang boong matwid na 
kanilang pinanghahawakan sa harap ng mapang- 
aping mamumuhunan. 

Sa harap ng ganitong pagkakatao'y minarapat 
kong magukol ng kaunting pagsasamantala na 
magpaabot sa kaalaman ng lahat at bawa't isang 
tsuper dito sa Kapuluan, ukol sa dakilang simu- 
lain ng UNION DE OHAUPPEURS DE PILIPINAS 
sa pagbabakasakaiing, ang ganitong pagkakataon 
ay mapagukulan nila ng kaunting pansin sa pag- 
susuri na kung ang simulain ng nasabing unyon 
na ibinabandila ay kung karapatdapat tangkilikin 
o hindi. 

Ang matwid na aking pinagbabatayan sa pag- 
sasalaysay ng ganitong uri ng pangungusap, ay 
sapagka't naniniwala .uko na sa kasalukuya'y hindi 
pa gaanong nauunawaan ng karamihan sa mga 
manggagawang tsuper ang tunay na kabutihang 
nagagawa ng unyon, baga ma't ang totoo, kung 
hindi ipagkakait ng kalikasan, ay labis at iabis 
ng masasaksihan, na ang isinasagawang kilusan 
sa ngayo» ng lahat ng mga namamatnugot ay pa- 
ngatawanan. 

Ang ipinakipamuhay ng unyon, simula sa kan- 
yang pagkakatatag noong taong 1916 hanggang sa 
kasalukuyan, baga ma't ang totoo, ay ginawa 
ang kanyang panibagong tatag noong buwan ng 
Agosto nang taong 1925 ay hindi masasabing may 
malaking pinagibhan sa kanyang Pamahalaan, pag- 
ka't noon at ngayon ay nasasaksihan din ang 
masisigasig na pagtatanggol sa sino mang nanga- 
ngailangan ng kanyang lakas. Kung sakali ma't 
noong mga nakaraang painahalaan, ay nagkaroon 
ng kaunting mga balakid na sukat ikapaghinampo 
ng sino man, ang totoo'y . udyok lamang ng hindi 
pagkakaunawaan. Dapat malaman ng madla, na 
ang ganitong hindi pagkakaunawaan ay siyang 
nagsilbing balakid sa maaliwalas na landas na 
tinatalunton, at siyang humadlang at bumigo ng 
maningning na ikapagtatagumpay sa dakilang si- 
mulaing ibinabandila ng mga walang pagod na 
nagsisipangasiwa. Gayon man, palibliasa'y ang 
mga taong yaon ay may labis na paniniwala na 
. ng mga balakid ua kanilang kinasusuungan, ay 



bahagi lamang ng mga pagsubok na kung ang 
gayo'y kanilang mapagtitiisan, kung kaya't ang 
mga taong yao'y siya ring mga tao ngayon na 
nagsisipamahala, at sumusubaybay, alangaiang sa 
ikapagtatagumpay at ikapagkakaroon ng ganap na 
karapatan ng mga manggagawa na kanilang kina- 
katawan. 

Isa sa mahahalagang D00TR1NA na pinang- 
hahawakan ng mga taong tagapagbandila ng da- 
kilang simuhiin ng UNION DE CHAUFPEURS 
DE FILIPLNAS na hindi dapat mawaglit sa ka- 
lupi ng bawa't puso ng mga manggagawang tsuper. 
ay ang kanilang pagkakilala sa'taglay na katiba- 
yan ng mga tsuper, pagka't ang tunay na uri 
nito kung talagang paguukulan ng matamang 
pagsusuri, ay labis na makikilala na ang ganito'y 
kinakailangang pagukuian ng pakundangan pagka't 
ang katotohana'y Pamahalaan ang nananagutan ng 
kanya,ng kakayahan. 

Isa sa aking hahaiawin dito upang magkaroon 
ng lubos na ikasisiya ang bawa't tsuper na ma- 
katutunghay nito, ay ang pangyayaring sa alin 
mang katibayan ng mga tsuper ay naroroo't ma- 
tutunghayan ang tatak ng ating Pamahalaan bilang 
pagpapatunay na'tayo pinagkalooban ng malayang 
katibayan na makaganap ng ating mga gawain sa 
ilalim ng pagpapatunay na ang sino mang nag- 
tatagiay nito'y may ganap na karapatan sa ga- 
wain. Hindi lg*ipala maikaaait ng sino man na 
may katibayang ganito, kung anong kaparaanan 
ang isiuasagawa ng Pamahalaan sa sino mang nag- 
nanais na magkaroon ng ganitong gawain, bago 
lubusang ipugkaioob ang ganitong katibayan. At 
kung hindi nga ipagkakalt ng bawa't isa ang 
tunay na kapaiaanan, ay iabis at labis na U^^i- 
kilala ng bawa't kinauukulan na ang ganito n&mg 
gawain ay may taglay na pagkamarangal. 

Kung sa bagay, ang angkin kakayahan ng alin 
mang nianggagawa dito sa daigdig ay nagtataglay 
ng kanikanyang karangalan, maging na sa pana- 
nagutan ng Pamahaiaan, at hindt man, kaiian ma't 
ang kalooban ng sino mang manggagawa'y tinitibu- 
kan ng malaking pagnanais na ang kanyang pag- 
kamauggagawa'y igalang. Subali't kung ang kinau- 
ukulan* manggagaw'y hindi marunong magpahalaga 
sa kanyang sarili. at di marunong magmahal sa 
kanyang gawain, dito nagsisimula ang pagsasaman- 
tala ng sino mang mamumuhunang mapangapi. 

Hindi kaila marahil sa sino mang manggaga- 
wang tsuper sa kasalukuyan, na kung ationg su- 
ngit ng kapalaran ang idinudulot sa atin ng mga 



ANG MANGGAGAWA. 



pagkakataon sa harap ng maselan nating mga tung- 
kulin, kung kaya't gayon na lamang ang pagsisikap 
ngmganamamatnugotng unyon na ang ganitong ka- 
palaran ay maihanap ng lunas. Datapua't sa ka" 
bila ng ganitong mga pagsisikap ay hindi pa ga- 
anong nagkakaroon ng kanyang dakilang pagka- 
kat&on, sanhi sa ang karamihan sa mga mangga- 
gawang tsuper ay pawang nagsisipagkait pa rin 
ng kanikanilang mahahalagang tulong na sana'y 
siyang kinakailangang maging lakas sa ganitong 
pakikibaka. 

Kung sa bagay, ang mga nagawa ng unyon 
noon mga nakaraan at ang mga nagagawa pa sa ka. 
salukuya'y sapat na sanang makapagpatighaw 
sa hirap na dinaranas sa kasalukuyan ng mga 
manggagawang tsuper, palibhasa ang ganito'y may 
malaki na rin namang kaluwagang naidulot sa 
bawa't may pangangailangan. Subali't taglay kai- 
pala ng hindi pagkauna sa tunay na kahalagahan 
ng ganitong inga gawain, kung kaya't lnagpa- 
hangga ngayo'y patuloy sa paglayo ang mga tsuper 
na nabubulagan. 

Sa simulain at simulain ng unyon sa kanyang 
paghahangad na mabigkis ng ganap na pagkakaisa 
ang lahat ng inga manggagawang tsuper, sakali 
ma't angkaramihan ay hindi gaanong nasisjyahan, 
sa kanyang taglay na diwa, ay masasabi ko namang 
ang ganyang simulain ay isa sa mga bahagi ng 
tinatawag sa Bansang Amerieana, "OPEN DOOR'' 
sa bala nang may nais magpasok ng anumang 
pagbabago, pagka't higit sa lahat, ang kanyang 



La Neeesidad Mereantil 

RELOJERlA Y PL^TERIA 

DE 

Santiago S. Nieolas 

* 11 

Se reeiben obras de Fonogra- 
fo8, Bardmetros, Orondmetros, 
Maguinilias de Eseribir, ete, 
Relojes mds delieadas, Relo- 
jes de Repetieion y Dorados, 
Plateados p Niguelados. -:- 

@ 



SOS Azcarraga, 
(eanto Eolgueras) 



TEL. 4-8274 
Tondo, Manila 



pinakapangunang layon ay ang makatupad sa da- 
kilang slmulain ng demokrasia. Ang binanggit 
kong ito'y hindi dapat pagalinlanganan ng sinuman, 
pagka't ang maliit na sumulat nito'y labis na na- 
niniwala na ito'y isasagawa ng mga kinauukulan. 
Hindi nga dapat magalinlangan ang sino man sa 
pagsubok ng ganitong simulain, kung ninanais din 
lamang ng mga umiilag sa pagkakaisang ito na 
makakuha ng isang ganap na katutunanan. 

Sa panahon ngayon, na ang kapalaran ng mga 
manggagawang tsuper ay halos tulad sa isang 
gigiwanggiwang sa laot ng karagatan, ay walang 
kinakailangang isagawa ang lahat ng kinauukulan 
liban sa mabuo sa isang matibay na pagkakaisa, 
upang sa harap ng ganitong sigwa'y magkaroon 
tayo ng mapaninimbulanan alang alang sa ikapa- 
nanatili ng ating mga kaligayahan. 

Kung liliripin lamang ng aking mga kamang- 
gagawa na kung ano ang kahalagahan ng pagka- 
kaisa inaakala ko na wala kahit isa na di mag- 
uukol ng panahon upang ang pagkakaisang iya'y 
mapadakila. Sa pasimula pa lamang ng ating 
paggawa, ay walang makapagsasabing siya'y di 
magkakaroon ng anumang balakid o kaya'y nang 
anumang sama ng loob, lubha pa't kung inaakala 
niyang siya'y nasa ganap na matwid. Hindi sapat 
pagbatayan ang lakas ng kanyang sarili, pagka't 
ang lakas na iya'y naigugupo ng may higit na 
lnkas kay sa kanya, kung kaya't ang anumang 
lakas ng kanyang sarili di sapat pagsaligan. Dapat 
nating alalahanin ang maliliit na tinting na nag- 
kalat, matapos na maipon at mabigkis ng matibay 
na buklod ay kung gaanong lakas ang naidudulot 
sa pagtataboy ng ano mang sukal, at pagkatapos 
nito'y saka naman natin balingan ng pagsusuri 
na kung ang isang kapisanang binubuu ng ganap 
na pagkakaisa, na kung ano namang lakas ang ma- 
ipaWkita sa harap ng sino mang mamumuhunan 
na mapagsamantala. 

Dahil sa ganitong mga batayan, minsan ko 
pang sasariwain ang mga nakaraang pinakiha- 
rapan ng unyon noong mga nakaraan, mula sa 
pagkakuha na mapapanumbalik sa dating halaga m 
ang pagkataas ng mga katlbayan at pagkagupo 
ng halagang isang libong lagak ng mga tsuper, 
hanggang sa kahulihulihan niyang mga pakikibaka 
sa harap ng puhunan, pagka't inaakla ko na ito'y 
isang alalahaning kailan ma'y di dapat mawaglit 
sa paggunita ng lahat, palibhasa'y mangyayaring 
maging kasangkapan ng mga dapat sa pagsusuri 
na kung ang diwa at simulain ng Union de Ohau- 
rTeurs de Pilipinas ay karapatdapat sa kanyang 
pagtangkilik. 

Malabis ang aking paniniwala, na sa oras na 
makikilala ang dakila at lubos na hangarin ng 
unyon na kung bakit hinahangad ang ganap na 
ikapagkakaisa ng lahat ng mga manggagBwang 
tsuper, ay' saka lamang madadama ang hirap na 
ibinubunga ng kasalukuyang i)ogkakawatakwatak. 
JULIAN C. MAOASAKT. 



ANG MANGGAGAWA 



ANG MANGGAGAWA 

Pasuintdn at Pangasiwaan 
Ronguiilo 410. Sta. Cruz, -Maynila 

HALAGA NG SUSKRISYON 

1 taon P2.00 

6 buan l.'dO 

Editor— PIO GAUDIER 
Tagapamahala- SANTIAGO G. PLORES 

ANG AMING DIWA 
ANG AMING BATI 

Punagitna kami la iarangan ng pama- 
mahayag upang ihandog ang aming maliit 
na kaya sa malalaki't mahahalagang panga- 
ngailangan ng Bayang Mauggagawa. Hindi 
kami nagatubili sa pagsasagawa ug bagay na 
ito, pagka't wagas ang aming pagasa na ang 
aming iayunin ay hindi makasasagabal ni 
makapipinsala sa mga kapakanan ng Puhunan. 

Ang Sino ma'y makaaasa na sa aming 
gagawing pagsasanggalaug sa mga anak-pa- 
wis ay walang tanging sasagisagin kungdi 
ang matwid, at pagpupunyagian naming mag- 
hari tuwi na ang iubos na katarungan at 
pagkakasaliw sa pagsasama ng Puhunan at 
Paggawa. At higit sa lahat, ipinaaabot na- 
min ang magiliw na bati sa bayan, sa pamaha- 
laan, sa mga mnngangalakal, sa mga asendero, 
sa mga magsasaka, sa mga manggagawa, sa 
mga kinatawang bayan at senador, sa mga 
manggagamlan, at sa lahat ng mga dayuhang 
may magandang hangarin sa ikalulusog ng 
"iudustria" sa Sangkapuluang Pilipinas. 

Ang Paggawa at Puhunan 

Hanggang sa daigdig ay may sumisikat na 
araw na siyang nagbibigay ng biyaya sa lahat 
ng linalang, ang Paggawa at ang Pulmuan ay 
dapat na magsamang tulad sa magkapatid 
at sa ulirang magkaibigan. Hindi mangya- 
yaring magmalaki at kilalaning dakiia ang 
sino man sa kanila, pagka't aug kanilang 
kabuhaya'y nasasalig lamaug sa maayos at 
mabuting pagkakaunawaan. Ang pagpapa- 
lagay na ang manggagawa'y may uring ma- 
baba at ang Puhunan ay mapangalipiu, ay 
dapat makatkat sa talaan ng pagsasamahan. 
Kinakailangangigalang angkarapatan at kat- 
wiran ng bawa't isa sa kanila, upang sa 
ganitong paraa'y /manatili sa lalung mating- 
kad na pagpapalagayan. Ang alin mang suli- 
ranin sa paggawa <> alitan ng mga katiwala ng 
Puhunan at ng mga manggawa, ay nararapat 
na idaan sa mahiuusay at mapayapaug pag- 
uusap ng mga pinunong kinauukulan, upang 
maiwasan ang ano mang lilikhaing kaguluha't 
kapinsalaair si* magkabilang pauig. 



Ang mga Makinang Pangyari ng Tabako 

Ngayon pa'y ipinagpapauna na namin 
ang tahasang pagtutol sa mga rnakinang 
pangyari ng tabako, na ibig ipasok sa Sang- 
kapuluan at ipagbili sa mga pagawaan ng 
tabako. Ang naturang mga rnakina, tangi 
sa makapipinsala sa mga maliliit na paga- 
waan ng tabako, ay aagaw pa ng ikinabu- 
buhay ng libolibong magaanak na tabakero. 
Ang bawa't makiua ay nagkakahalaga, kung 
hiudi kami nagkakamali, ng P48,000 at yu- 
mayari ug kulangkulaug sa 400 tabako sa 
bawa't oras. Sa makatwid, ang maliliit na 
pagawaan na walang malaking puhunan ay 
hindi maaring bumili ug nasabing mga ma- 
kina, at sapagka't malakas yumari ng ta- 
bako, ang mga pagawaang makabili nito'y 
mangyayaring magbaba ng halaga ng mga 
yaring tabako na kanilang ipinagbibili sa 
alin mang pamilihau, samantalang ang ma- 
liliit na pagawaan na hindi maaaring maki- 
paglaban sa tinatawag "eompetgneia" ay wa- 
lang tanging katutunguhan kungdi ang mag- 
pinid ng kauilang mga pinto. Sa harap ng 
ganitong pangyayari, ang lalung kasakitsa- 
kit at ^sumpasumpa'y ang paglaboy sa mga 
lansangan ng libolibong tabakero na walang 
kapasukang hanapbuhay. 

Sa may labingdalawang libong tabakero't 
tabakera, ay palad nang ang apat na libo 
nito'y magkaroon ng gawain sa kanilang pi- 
napasukang pagawaan, samantalang ang da- 
lawang bahagi ay mananatili sa lalung na- 
pakagipit na kabuhayan. Kung ang gani- 
tong pagbabago'y maituturing na pagkaka- 
sulong, ewan namin ua kung aiing pagba- 
bago sa masuliraning lakad ng paggawa sa 
Pilipinas, ang maituturing namaug pagurong 
at kapinsapiusaia sa kubuhayan ng katakot- 
takot na manggagawa ng tabako. 

Kung Ano ang Aklasan 

Ipinagpapauna namin na kami'y hindi 
kasangayon ng aklasan, kailan ma'taug Puhu- 
nan at Paggawa ay may paraaug magagawa 
upang iwasan ang ano mang suliranin o si- 
galot na nasa kanilang paglilimi. Hindi rin 
kami kasangayon sa aklasan, kailan ma't 
ito'y gagamitiii sa paghihiganti sa Puhunan, 
at gayon din, ua kung iuukol sa kapaki- 
nabangan lamang ng ilang mauggagawa upaug 
matamo ang kanilang masamang pagiimbot 
na kilalaniug makapangyarihan sa loob ng 
pagawaang kanilang pinaglilingkuran. Ngu- 
ni't kasangayon kami at itutulong namin 
ang lahat ug atuing makakaya, kailan ma't 
ang pagaklas ay nauukol sa pagtatanggol 
ng katwiran at karapatan ng lahat ng mga 
auak-pawis. 



ANG MANGGAGAWA 



Dapat mabatid, na ang pagaklas ay si- 
yang pinakapanghuling pananggalang ng mga 
manggagawa, kailan ma't niyuyurakan ang 
kanyang katwiran, at ayaw ipagkaloob ang 
maiiiiit na kahilingan, sangayon sa lakad 
ng mga pangyayari sa ating kabuhayan. 
Ang marahas na paggamit sa pagaklas ay 
hin'di makabubuti Ba paggawa, kung kaya't 
karaniwan ng humahangga sa pagkabigo. 
Ang aklasan, sa aming palagay, ay dapat 
gamitin lamang sa mabuting kaparaanang 
nauukol sa pagtatanggol ng tunay na mat- 
wid, at kailan ma'y hindi nararapat kasang- 
kapanin sa lahat ng pagkakataon. 

Ang pagaklas ay nagbubunga ng ma- 
buting wakas, na kung ginagamit sa lalung 
tumpak na kaparaanan, nguni't bumibigo at 
pumapatay sa mahahalagang simulain ng 
"unionismo" kapag ginamit sa marawal na 
hangarin. Kinakailaugang pagaralang maigi, 
at huwag padala sa matinding simbuyo ng 
kalooban, pagka't ang tagumpay sa alin mang 
aklasan ay hindi nakukuha sa mabubuting 
talumpati at malulubhang bugbugan. Ma- 
dali ang umaklas, nguni't mahirap ang mag- 
tagumpay. Kaya't upang ito'y magamit, ki- 
nakailangan sa alin mang union & kapisa- 
nang manggagawa ang magpalakas at mag- 
karoon ng matatag na kabuhayan. Sa la- 
lung maliwanag: kinakailangan ang salapi, 
pagkakaisa at mabuting pamamahala. 

Ang mga Eskirol 

Napupuna namin na habang dumarami 
ang mga union at kapisanang manggagawa 
sa buong Kapuluan, ay lalu nainang ku- 
makapal ang„ mga eskirol. Samantalang ibi- 
nabandila ang pagkakaisa at matibay na 
pagsasamahan, ay lalu namang lumalaganap 
ang mga may budhing napaaalipin sa Pu- 
hunan. At kung ito'y hindi niasusugpo. 
walang pagsalang darating ang panahon na 
pawang nawalang kabuluhan aug ating niga 
ginawa sa nakaraan. 



EL ALIVIO MUNDIAL 

Kung raalabo ang inyong paningin, bula^ 
o kaya'y may sakit sa mata, at humaha- 
nap ng lunas ay magsadya kayo agad sa 
tanyag na OPTIKONG si 

DR. VEI)ASTO MUYOT 

na nasa daang Azcarraga Blg. 512, Tundo, 
Maynila, at doo'y lalapatan ang inyong 
paningin ng maiinam at mahuhusay na 
gapas na makapagbibigay ng lubos na ka- 
liwanagan sa inyong mga raata. .:- -:- 



Nguni't ang bagay na ito'y madaling lu- 
nasan. Ang pagdami at paglaganap ng mga 
eskirol ay bunga lamang ng hindi pagka- 
kaunawaan ng mga magkakasama. Kadala- 
san, may mga union, na, sanhi sa hindi 
kasanayan ng mga namamatnugot ay hindi 
inaagapang lunasan ang maliliit na sigalot 
sa loob ng uniong kanyang pinangunguluhan, 
at dito nagbubuhat ang pagkakabukodbukod 
at pagkakanikanyahang kilos ng bawa't isang 
pangkat. Nawawasak ang pagkakaisa, nabi- 
bigo ang ano mang kilusan at lumilikha ng 
lalung malulubhang sigalot sa mga magka- 
kasama. Ang mga sanhing pinagbubuhatan 
ng mga ganitong alitan, ay nararapat luna- 
san sa madaling panahon ng mga lider mang- 
gagawa, upang manatili ang matibay at 
kapuripuring pagsasamahan ng lahat ng mga 
anak-pawis. 

Higit sa lahat, ay dapat hangarin na 
sila'y mapatumpak sa kanilang linalakaran, 
yayamang ang mga kapatid nating iyan ay 
naugangailangan din naman ng ating tulong. 
Sila'y himukin na muling makipagkaisa at 
makiramay sa lahat ng kilusan upang mag- 
patuloy ang mahigpit na ])agyayakap at pag- 
dadamayan ng laliat ng inga anak-pawis na 
nangaginiinithing inagkaroon tayo ng ma- 
gandang kinabukasan. 



123 -m TELS. w 505 

THE 1-2-3 GARAGE 

AND AUTO SUPPLY 

159 l'iaza Sta. (tuz, Monila 

HOUR Condaction 

Overland Whippet - - Pl.50 — 1*1.00 

Chevrolet .... 1.50 __ t.oo 

Star Sport Model - - 1.50 — 1.00 

Ohrysler 2.00 — 1.50 

Kssex 2.00 — 1.50 

Dodge Bros. .... 2. 00 — 1.50 

Hupmobile- - - - - $.50 — 2.00 

Hudson - - - . . 3.50 — 2.50 

All iNew Moelel Cars — Serviee Dny & Night 
PROYIiNdAL TRIPS ON AIM'UeATIO.NS 



ANG MANGGAGAWA 



AWlt SA KALIKASAN 



,1 



ANG 



UNDOK 



Akda ni LOPE K. SANTOS 



Lundu lundon^ tila alon sa tila dagat na langit, 
parang hagdan ni Bathala sa tahanang himpapawid; 
kuta't kalasag ng lupa sa pagsalakay ng tubig, 
kapag arig payapang dagat inaalihan ng galit. 

Lug6d na sinusubaybay ng da6ng na naglalayag 
mula sa nilisang pampang hanggang sa laot ng dagat, 
at kung napapalaot na't saan pa ma'y di mabakas, 
parang langit na ng langitkung matanaw na kaharap. 

Alapaap sa malayo't panganorin sa malapit 
kapag parang tanikalarig nababalatay sa langit, 
at sasakyang naglalayag sa dagat at hiinpapawid 
kapagka sa kaparanga'y parang pulong naguguhit. 

Nun6 waring sakdal laking sa rurok ng kagubatan 
kung magtago'y litaw ulo'tmay kulubongnakahuyan; 
pag tag ula'y namamayong, parang tak6t maulanan, 
pag tag araw'y nakabilad, parang sabik maarawan. 

Kapag sa tubig ng langit ay may akalang malig6, 
madali mong mahalata't 'inay ulap na ginugug6: 
ula[)nama'y unti unting parang bulang naglalaho'y 
namirnindong ng liwayway, kung ibigng magpatuyo. 

MistulatTg mga higanteng nakahiga't natutulog, 
na lupa ang binabanig at aiapaap ang kumot, 
langi"' ang kinukulam bong pigil sa apat na sulok 
ng nagla amay na hanging araw gabi'y tumatanod. 

Mandalang sakdai tatayog ng nangaaaning palay 
s;i sangkampaang bukid ng Bathalang sakdal yarnan: 
mga palay nasinumpang maging bato't kugon lamang 
ng mahirap na kasamang dinadaya,sa hatian. 

Mga punsong tumutubo't nag uunahang sumapit 
sa tayog ng alapaap at sa sukdulan ng langit, 
upang angsangkalupaanginay agwat na himpapawid' 
sa inga t<t!a't bitui'y magkatulay at malapit. 

Katutub6ng mga kabang nagtatag6't nag iingat 
ng lalong mahahalagang mga kayamanan likas; 
dugsung dugsongnasalansan ng naglulumaang aklat 
na pinagkakabasahan ng libo libong alamat. 

Sa kalawakan ng parang, bantay manding buntun-buntong 
karamiha'y nagoulagta at ang iba'y nakaburol: 
imga nahulog sa poot ng mabangis na Panah6ng 
mapagsandata ng lintik, baha, alon, bagyo't lindol! 

Anaki pa ri'y libingan ng mga tao sa mulang 
malalaki't halu halo ang matatanda at bata; 
ang iba'y may palamuting mga damong pili'tsadya, 
karamiha'y naggubat sa pabayang may alaga. 

II. 
Diwa ngani itong Lupa'y dating ilang at palauas 
na sadyang pinahukayan ng mga ilog atdagat, 
at ang mga napaghukay na bat6, lupa at burak, 
ay hinakot ng kung sino't ibinunton ng mataas. 

Sa malalim na paanan at balikat na matayog 
jr»asiway-siw;iy ang landas, parang sawang bagong hunos: 
sa tarik ng salungahan, halos mahalikangtuhod, 
sa dahilig na lusungan, halos makanisnis lik6d. 

Bilang tulong na patunay sa nagsisipag akalang 
natutuyo't lumiliit na unti unti ang Lupa, 
nakikrtmg kubutkub6t, sapin sttpi't liha liha, 
dahan dahan natitibag at gumuguho ng bigla. 



Sa tiyan ng karagata'y sumisipot ng di oras, 
parang anak ng daluyong na sa buhawi'y nagulat: 
minsa'y buu buong pulong bumubuga't nag aalab 
ang kisap matang lulunin ng walang habas na dagat. 

Makapangyarihang haring sinusukuan ng Hangin 
nasakabayong may singkaw kungpakana'tpakaliwin: 
amihan man o habagat ang may galit na dumating, 
nagbabalik, lumilihis, kung aayaw paraanin. 

Dapwa't sa likot ngTubig labis-labis magpalayaw, 
saan man nit6 maibig mangyayaring makaraan: 
anaki'y nuno sa ap6 na kahi't luksu luksuhan 
sa balikat at sa dibdib, kusang pinababayaan. 

Malalawak na dagatan sa kandunga'y nalilikmo, 
sagta sagtaunang ulan sa puso'y naitatag6: 
kung di poot, utay utay ang tubig na pinatutulo, 
at kung poot, bugal bugal ang tubig na ibinububo. 

Kadalasan ay masaya't bihi bihirang magalit, 
dapwa'tkung magalit naman daigdig ma'y nayayanig: 
minsa'y hangin, rninsa'y apoy, minsa'y bato, minsa'y tubig 
sa mahabang kapatagan ang ugaling ipanghagis. 

Parang damong pinapalis ang makakapal na gubat, 
bakal man at batung buhay tila abong tinutugnas, 
libulibong kabuhaya'y walang anomang isadlak, 
mga yari man ng Dunong sinisira't hinahamak. 

Subali't kung nagsasabog ng dalita't kamatayan, 
ang kamataya't dalita'y may kasukli namang buhay: 
sa mautang na sanglibo ay yuta ang kabayaran, 
magsira man nang maghapo'y naguuli ng taunan. 

Sa dinaanan nggalitat lupaing sinalanta 
nagiiwan ng pamanang masasaganong biyaya; 
sa mga basal na bukid nagkakapol ng pataba't 
sa mga lantang halaman ay lamig na panariwa. 

Kung makaraos ang galit ay payak nang gandang loob 
sa mga kinagalitan ang karaniwang idulot; 
bakal, tigga, pilak, gint6, lahat na ng yamang impok, 
halos sa palad ng tao'y limpak limpak na iabot. 

At magkapatid ahas manangtubig na bumabaha'y 
inuutusang dumaloy at umagos ng mahina; 
pati mabangis na hihip ng hanging nakalulula'y 
napapalitan ng simoy ng malamig na hilaga. 

Ibig ninyo ng pingkiang dating likhaan ng ap6y? 
kailangang ninyo'y uling na panilakbo sa bapor? 
magluluto n g kakani'y wala kayong maigatong? 
nariyan, ma.nguha kay6; bawa't may ibig, mayroon. 

Mula sa torre ng Babel haggang kay Salomong bahay, 
sa Nueva York o sa Paris, sa Roma o sa Berlin man, 
ay walang bahay ng Diyos, walang gusaling mayaman 
na di diya'y may panagkap na hiniram o inutang. 

Mga halamanang bayan at liwasang maririkit 
na gawang tao ang gubat at gawang tao ang batis, 
mga templo ni Minerba at iibingang ni Hfercules: 
diya'y pawang nagsikuha kungdi ng taas ay hugis. 

Mga ganid na halimaw, mga sungayang damulag, 
pati ng munting limatik, haggang ulupong na abas, 
sa pamamahay sa yungib at pamamayan sa gubat, 
nangagsisimpan ngbangis, nagtitiggal ngkamandag. 



8 



ANG MANGrGAGrAWA 



Ang mga palalong ibong manhik manaogsa langit. 
na ang tungko! sa maghapo'y sukatin ang him papawid' 
pagkatapos magliwaliw't tuhghan tunghan ang daigdig, 
sa dilim ng kagubata'y parang sisiw kung lumigpit. 

Ang mga taad ng lipi ng Sangkatauhan ngayon 
hagg* ngayo'y marami pang ugatdiyangnatutunton: 
sa hulo't mga pampangin, sa mga yungib at bur61 
nagkukuta nang matibay laban sa "Sibilisasyon". 

At ang mayabang na taong naninirahan sa siudad, 
manong makaalaala at gumanti ng salamat; 
mahanga'y mahihiyapang masabing siya'y nagbuhat 
sa gayong mga ninunong baluga, mulala't hubad. 

III. 

Sa kasaysayan ng tao't sa buhay ng mga bayan 
may malaking pananag6t ang tuwa't galit na iyan; 
may datihang nan*awala at may walang nag^ilitaw, 
may dakilang nagsibaba't may mababang nagtaasan. 

Hindi Diyos ang sumunog sa Sodoma at Gomorra, 
nagparusang maging asin, pati kay Lot na asawa; 
kungdi ang galit na iyang apoy ang ibinubuga't 
sa mga banal mang baya'y gumugunaw na talaga. 

Ang mga bakas ng poot sa matandang Kontinente 
ng"Ebna"atng"Vesubio", ng "Pichincha'tCotopaxi, 
gayon dinng "Orizaba, Gunung Tengger, Gunung-Api", 
ay hindi pa napapawi't kabi kabiia'y may saksi. 

Ang kung ilang libong pulong sa Pasipiko'y nagsabog, 
ang pahabang Amerikang sungki sungki't uliis u!6s, 
ang malalaking dagatang sa lupai'y naloloob, 
para parang'nag uulat na itong Lupa'y nadurog. 

Sa poot ng Habagata'y nag-alimpuy6 ang dagat, 
sa lungkot ng Amihana'y nagluksa ang alapaap, 
sapin-saping kapuluan, paesasawli ng liwanag, 
ang sa Dulung Silangana'y surnipot nang matataas. 

Anaksa poot ang "Mayon", ang "Taal" at ang "Bulusan" 
ang "Malaspina't lsarog", ang "Makiling at "Banahaw": 
anaksa lungkot ang "Data", ang"Arayat" at "Tagaytay", 
ang "Halkon" saka ang "Apong" Himalaya ng Silangan. 

Nagpuktul puktolanglupa'tnagkabikabila'y dagat, 
anaki'y bitui't talang nasabog sa alapaap; 
lumubog ang mabababa't natayo ang matataas, 
sa lipi ng mga buhay natira ang nakaakyat. 

Di sa mangman? angakalang itong Lupa't iyang Buwa'y 
katutubong magkasama't kaisa isang katawan, 
at dahilan sa simbuy6 ng isang galit na Araw, 
ang Lupa ay nasambulat at ang Buwa'y umilandang. 

Ang Araw na dakila na'y mainggitin pang di-hamak 
at ayaw ua may iba pang rnalaking inakakaharap, 
sriyang nagsulsol nginit, atang ginawang pangwasak, 
dunong ni Makiabelo at sandata ni Satanas. 

Anglupangdating makinis, sapul noo'y siningawan 
ng mga bukol at pilat sa mukha at sa katawan; 
ang Buwang daking raalinis, tinagulami't tumamlay, 
magkita man ang dalawa'y panakaw mikaw na larnang. 

Ya6ng Buwangnapalayo, na mahinhing taglaw gabi 
ay hindi na napabalik sa Lupang kasamang dati, 
at ang nagpakanang Araw ng gayong pagkaruhagi 
mula noon sa dalawa'y Hari nang nakapagyari. 

Di na mabuhay ang Lupa kugdi sa awa ng Araw 
atkungwai>ng oahintulotang Buwa'ydi makadungaw 
at ang Taeng bunson* anak ng magkasing Lupa't Buwan 
binuaabus araw gabi ng ganid na Haring iyan. 

Nanf magpagawa ng bahay ang Hari ng mga tala'y 
dalawa ang durungawang ipinayari sa Lupa: 
dinurungawan ang una kang umagang natutuwa't 
dumurungaw sa isa pa kung hapon ng inahihiga. 



Ang bintanang pang-umaga'y tinitingala ng lahat 
sa pagsahod ng biyaya sa Bathala ng liwanag, 
at sa bintanang paghapo'y ginaganti ng ■' 'salamat" 
ang Bathalang nagiiwan sa madla ng bagong lakas. 

Naging tanungan ng Tao kung ang kanyang Pangin«on 
ay natulogna may galibo inasayang magbabangon; 
kasagguni araw araw at tandaan ng Panahon, 
kung uulan nang magdamag at aaraw ng maghapon. 

Di miminsang nakatugon sa mga pantas na hakang 
higgil at hango sa gulang ng lahat tig nasa Lupa; 
maraming napamalasak na lihim at talighagang 
dati ay sarili lamang ng di mawaring Bathala. 

IV. 
Kasabwatin ng Relihion sa himalang malalaking 
sa mga hangal na isip ay madaling ipagbili 
at kalihiman ng Biblia sa maraming pagyayaring 
nagagawang pangpataba sa payat na guni guni. 

"Ararab"_ng_ mga Noenoong ang Lupa'y lumub6g 
at "Sinay" ng mga Moyses ng kunin ang Sampung Utos, 
"Golgota" ng mga Kristo nang ang Tao'y tinutub6s, 
at sa "Valle" ni Hosapat gagawing trono ng Diy6s. 

Taguan ng mga "Nuno" ng "Saglibo't Isang Gabing" 
makatakob makagalak sa masambahing arabe; 
Iarangan ng pagbabaka ng mga duke't prinsipe 
sa pag agaw sa prinsesang nasa kamay ng higante. 

Dulaan ng iuga hari, anak hari't mahal likhang 
naligaw sa panganguso at nakisilong sa dampa, 
ab ng nakikiinom na sa pastora doon ay tala, 
pati [Hiso ay nauhaw sa puso ng maralita. 

Dakila sa mga insik ang "Kwanlun" at ang "Tai Chan" 
ang marikit na "Fudji Yama" ay sa mga hapon naman. 
pinagdadayo sa Persia't dinidiy6s ang "Talisman", 
gaya ng sa pilipinong "Antipulo't Sankristobal". 

Sa pangangarap sa "musa" ng mga makatang griego 
dinambana ng kaluluwa't bininyagan ng '"Parnaso", 
at sa p;igsainba sa "dioses" pinangnnlan ng "Olimpo't" 
ipinagtayo ng kung ilang "Piramides" sa Ehipto. 

Lupitng mga romano, bagog dunog, bagog diy6s, 
sa gayong mga sambahin ang humalili't tumapos: 
sa "Oiimpo'y" nangalibing si .lupiteratsi Jeuz, 
sa '"Parnaso'y" nabilaggo si Apolo at si Venus. 

Karurukang umimbulog sa kalawakan ng India, 
himpilan ng mga "Devang" pinopoon sa"Rig Veda": 

sina Agai, Surya,' Maruts, Yama, Rudra. F'rhisni, Indra .' 

paraparang kinakandong ng dakilang "Himalaya". 

Ang mayamang guniguni ng mga makatang indio 
at matayog na isipan ng mga paham na aryong 
dalubhasa sa"Rig Veda"atsa mga "Babasiii Manu", 
sa lilim ng "Ghamalari't Gaurisannar" natam6. 

Nagninigning sa paligid ang mga "Meru" at "Vinriya", 
parang bakod sa dambana ng pagka diyos ni Hrahma- 
at namnmukod sa "Thibet" ang tarik ng "Maiiintalang" ' 
pinanaugan sa Ganges ng inga aral ni Budha. 

Sainantalang nag aalab ang galit ng diy6s Agni, 
lumalago't namumunga ang halamanan ni Prusni, 
umaawit sa pag agos yaong ilojJ ng Malini 
na sa pagsinta ng Hari kay Saknntala'y sinaksi. 

Pinairsimpanang talaga ng likas ng Maylikha 
ng tanang kadakilaang pangarapin ng Makata 
pati na ng "Paraisong itirangi ni Bailiala'y 
sa karurukan ding iyang binakuran nghiwbga. 

V. 

At tu)6y nglumaganap sa boong Sagsinukuban 

ang pagkilalang may Diwang sa loob ay namamahay, 

Diwang pasasa taluktok, pagsnpit, ng takdang araw, 

at siyang masrwaw&siwas ng tanda ng Katub»»san. 

(Ang kiragtoig ay nasa pig 12) 



ANG MANGGAGAWA 



Ang Kasahulan ng Paggawa sa Harap ng Puhunan 

FAUSTINO MENDOZA 
Pmlgulo fig " U. de Gerveceros" sa Pagawaan ftg Serbesa San Miguel 



TA^GING NASA PAGKAKAISA ANG KATU- 
BUSAN NG BAYANG MANGGAGAWA 

Kung mayroon sa tanang nilikha sa karurukan 
ng daigdig na ito, na siyang karapat-dapat pag- 
palain at ganting-palaan ang makapangyarihan at 
dakilang Amang lumalang ng SanglRnitan, at ng 
Puhunang nagkakamal ng salapi, upang puspusim, 
ng biyaya sa buong buhay niya, ay wala ng ibaug 
may lubos na karapatan at katwiran, maliban sa mga 
anak dukha. Itong mga taong aba, api at tanging na 
bubuhay sa paggamit ng bisig at pagpapatulo ng pa- 
wis na kawal ng Paggawa, alalsung bagay iyangmga 
nagsisipamuhunan ng kanilang rnahalagang lakas 
at buhay sa lahat ng sandaii't mapanganib na 
pagkakataon, alang alang sa tunay na pagmama- 
lasakit sa kagalingan at kapakinabangan ng lahat, 
pagka't nasa kaniya ang walang hnlaw 7 na pagsa- 
sakit, kasipagan at pagsasagawa, ay masasabing 
nasasalalay at nangga<raling ang saganang ikina- 
bubuhay ng tao, kasiyahun at inilulwalhati nang 
madlang nilalang sa kalawakan ng Sangsinukob. 
Bukod dito'y si'ang mga Manggagawa ang tanging 
nakatutupad sa mahalagang aral ng lumikha, na 
aniya'y sa "pawis ng tao manggagaling ar.g kani- 
yang kakanin, at ibigin ang kapwa tulad ng pag 
ibig sa sarili." Kaya nga nama't d&hil sa banal na 
tuntuning ito, ay buong puso at katamanang 
tinatalima niya, ang paggawa ng lahat sa kabuti- 
han at ikatitimawa ng Sangkatauhan. 

Subali't nakalulungkot na gunitain, palibhasa'y 
sa harap ng napakahirap at kamatay-matay na 
pagpapakasakit ni Paggawa, sa pagdadala ng ma- 
bigat na Krus ng dusa- aywan nga baga kung 
ito'y .talagang itinatadhana na ng Katalagahan sa 
kanyang kapalaran, ay sila pa riia ang palaging 
sahol at apiapihan sa narap ng Ptihunan, gayong 
ang mga manggagiwa ring ito, na siyang higit 
sa lahat ang kasakasama, kadamay at nagiging 
katulong sa pagduinng at pagaakyat ng limpak- 
limpak na kayamanan sa lukbutan ng Puhunan. 
Tangi dito'y naririyan at di maitatatw r ang utang 
na malaki sa Paggawa, ang mga ikinasusulong at 
ipinagbabago ng mga bayan at bansa; ang pagkaka- 
roon ng nagtitimpalakan sa ganda at nagtataasang 
mga gusali ng pamahalaan at ng mga mayayaman, 
gaya rin naman ng sarisaring mga sasakyang kaha- 
ngahanga sa papawirin at sa dagat sa panahong 
ito, datapwa't sa aba ng mga kulang palad na ito, 
ay sila pa mandin ang hinahamak hamak at tiniti- 
sudtisud ng bala ng nagkakasiya sa pagpapala!6 
at ng raga sumasamba ng kapangyarihan ng sa- 
lapi. Papanoug hindi gayon ay nababatid nila at 



nasusukatan v tayong mahina, paslit at walang tibay, 
na sa bahagyang bunggo ng malaki ay nababag- 
bag at maaaring siklutsiklutin sa datlangpasigan 
ng kasawian. Nakapaghihinanakit kung dilidilihin 
ang mga nangyayaring katulad nito, nguni't tayo 
rin ang maysala. 

Naiyan mga kaisang palad at pinakaiibig na 
mga kamanggagawa, ang buhay na larawan ng 
ating uialungkot na nadadama at dinaranas na 
kaapihan sa loob ng pakikipamuhay sa walang ha- 
bag at mapagsamantalang Puhunan, na waring 
pati na ang kalikasan ay nagmamaramot na rin 
sa atin, sa pagbabahagi ng kanyang mahalagang 
biyaya sa mga dukhang kinapal din niya, nguni't 
ang lahak ng bagay na ito'y may malaking kada- 
hilanang pinagmumulan, na kailangan at karapat- 
dapat na lunasan. Gayon ma'y tungkulin muna 
nating mahigpit ang alamin, pagaralan at paka- 
limiin kung bakit at anong sanhing pinagbubu- 
hatan ng mga kasiphayuang ito ng PAGGAWA. 
At makikitang tayo rin ang dapat sisihin at may 
malaking pagkukulang, sa hindi pagsasagawa sa 
kabutihan din nating lahat; na ito nga'y walang 
iba kundi ang malabis na pagpapabaya, katamaran 
at kawalan ng tunay na pagmamatasakit ng bawa't 
isa sa ating mga manggagawa, sa pagbubu6 ng 
isang ganap at pangatawauang pagsasapisapi sa 
isang Kapatiran 6 Kalipunaa ng tanang umaasa at 
nabubuhay sa Paggawa sa Kapuluang Pilipinas, 
samantalang nagpapakalibang tayong masakit sa 
mga bagny ua walang kapararakan, sa mga aliwan 
at masasagw T ang kalayawan ng sarisarili, at lalo 
pang kasumpasumpa nito'y ang walang patumang- 
gang pagtatapon ng salapi sa mga bahay sugalan, 
na di man inaalagata ang maraw r nl na sinasapit ng 
amis na kapalaran sa kasalukuyan at sa aabutin 
pang kasaw T ian sa araw ng bukas. 

Totoo nga at natatalos ng lahat,' na mayroon 
tayong natatatag na ilang Samahan at Kapisanang 
Manggagawa. Subali't kasakitsakit sabihin na na- 
bubuhay lamang ay anupa, sa kanyang nagda- 
dailos at matatnlay na kabuhayan, palibhasa nga'y 
binubu6 lamang ng mumunting pangkat, salamat 
sa makabayang pagtataguyod ng ttang tapat na 
loob at matitiyaga, sa gitna ng nakapagdaramdam 
na pagmamalas at tikis na pagwawatang bahala 
ng mga naturingang kapatid sa paggawa, na pa- 
wang nangatatakot at nanghihinayang gumugol ng 
kaunting haiagang pangabuloy sa kagalingan at 
ikapagtatagumpay ng Paggawa, bagay na mina- 
masarap pa nila ang magukol ng gintong panahon, 
salapi at pagsasanla ng karangalan sa mga walang 
kabuluhan ni mabuting mapapakinabang. 



10 



ANG MANGGAGAWA 



Narito at dili iba, mga kasama, ang unang 
dahilan kung bakit na tayong malaking bahagi 
rin naman ng mga mamamayan, ay laging susu- 
kot sukot at taluntalunan ng inga mahadlika at 
kampon ng salapi, pagka't bukod sa sila'y mala- 
laki at nakaririwasa, ay nagsasamasama pa at na- 
tatalian ng isang lakas, bagay na siyang dapat 
nating tularan. Xung nais natin mga manggagawa 
ang tayo'y igalang ng Puhunan at kilalanin nila 
ang ating katutubong karapatan at matwid sa ha- 
rap ng katarungan, kailangang ipamalas nating 
unang una ang katibayan sa pagkakaisa ng bayang 
manggagawa, na inaalalayan ng isang matibay at 
kagulat gulat na lakas, ng 'katalinuhan at kara- 
ngalan sa pagtatangol ng kanyang banal ha si- 
simulain, yayamang nasa sa atin ding lubos na 
pagsusumikap at pagdadamayan ang maligayang 
buhay at katubusan ng Paggawa. 

Mga kamanggagawa, kung pinahahalagahan nin- 
yo at ibig paunlakan ang matimyas na nilalayon 
ng panawagang ito, mangyaring paghandaan nin- 
yong salubungin, umanib at tumulong sa pagpa- 
palaganap ng pagtuturo (campafia edueaeiona.1) sa 
mffa manggagawa, na tutungkulin ng mga Pangu- 
luhan ng iba't ibang malalaking Kapii«anan at Sa- 
mahan sa Maynila at sa mga Lalawigan, sa Pa- 
mumun6 ng mga Pangulo, ng dalawang malaking 
Kalipunan ng Pagpawa sa Pilininas, na ito'y «ng 
Kas. Joaquin Balmori, nang Federacion del Tra- 
bajo, at Kas. Praneiseo Varona, nang Oongreso 
Obrero; mga kagawad o katulong ang mga Ka- 
samang Orisanto Evangelista, .Taeinto Manahan, 
Adriano de Guzman, Isabelo Tejada at iba't iba 
pa, upang sa paraang ito'y palaganapin na ang 
isang tiyak at njabisang ipspkakaisa ng taning 
mga manggagawa sa Pilipinas. 

11 A. Mabini, P^say, Rizal. 



-« TELS. &~ 560 



A. GUERRERO, Manager 



Salinas Gara! 



Office: 827 R. Hidalgo 



Overland, Whippet - ■ 
'Essex Six 1926 - - - 
Ohrysler 1925 - ■ ■ 
Dodge Brothers 1926 - 
Hupmobile 1926 - - - 
Hudson 



Pl.50 per hour 
2.00 
2.00 
2.50 
2.50 
4.00 



NOTE:— Oowduotiow Pl.00 

SERVICE DAY and NIGHT 

NEW CARS and GOOD SERVICE 



Magbasa kayo ng Anuneio sa 
ANG MANGGAGAWA 



KKXS:3XSX^C^CSXSC»CSK^^^ 

M 

L A ELEN A 



KUNG ibig ninyong humitit flg 
mahuhusay at masasarap na TABAKO 
ay hanapin ninyo sa mga tindahan 
ang mga piling TABAKO na yari sa 
Pagawaang 

LA ELENA 

aa walang pagsalang inyong maiibigan 



Novaliches, San Miguei MANILA 



ANG MANGGAGAWA 




Hindi makasisira sa Pagkakaisa ang Lapiang Manggagawa 



Akda ni ANTONINO D. ORA 
PaUgulo flg Ldpiang Manggagawa sa Pilipinas 



Sa manaka-naka, tuwing ang mga anak-pa- 
wis ay kumikilos ng sarilinan sa larangan ng 
politika, ay naririnig natin ang mga katagang-' 
Kung ibig ninyong huwag malansag ang inyong 
kilusan ay huwau; ninyong ihalo ang politika; ang 
politika'y siyang lumilikha ng pagkakabukudbukod, 
ng pagpapangkat-pangkat ng mga tao. kaya't kung 
ibig ninyong mabigkis kayo ng matibay na pag- 
kakaisa ay lumayo kayo sa polika..." 

Tayo, na iminulat sa panakot na iyan, ay agad 
namang naniwala. At ang paniniwala natin ay pi-. 
natibayan pa ng mga napagdanasan sa una na- 
ting kilusan, lalo na nang dumating ang kilusan 
sa polika ng taong 1907. nang unang ipagamit sa 
bayang pilipino ang karapatan sa paghahalal 
ng kanyang mga kinatawan sa Asamblea Filipina- 
Noon, ang naunsiyami na nating kiltisan sa pag. 
gawa ay lalo pang pinapanghina ng ating pagka- 
kahati sa dalawang pangkat: sa pangkat ng mga 
Gomista at sa pangkat ng mga Lukbanista; sa 
pangkat ng mga Guerrerista, at sa pangkat ng 
mga Delpanista. 

Ang napagdnnasnng iyon sa ating kilusan, na 
pinatibayan pa ng ating napagdirinig, ay nag- 
turo sa ating mapanibulos sa katotohanan ng ma- 
samang ibinubunga ng politika sa kilusan ng mga 
manggagawa. 

Datapwa't sapat na kaya ang pangyayaring 
iy6n upang katakutan natin ang politika? At tum- 
pak na kaya baga ang ating pagpapalagay na 
ang ating ipinagkakahati hati ay dahil s a pblitika? 

Aywan nga ba namin. Hangga ngayon ay hindi 
karai maakit na mapapaniwala. May ibang kato- 
tohanan kaming nasisilip na siyang pinagbubu- 
hatan ng ating pagkakawatakwatak, na hindi gawa 
ng politika kundi lalang ng mga burges na po- 
litiko, ng mga ibig magsamantala sa ating kapang- 
yarihang hangga ngayon ay ipinakakasangkapan 
nati't ipinagagamit sa kapakanan ng iba, subali't 
ayaw nating gamitin sa kapakanan ng ating uri, 
upang ang uring ito ay makakalag sa kinagaga- 
pusang pagka-tagasunod na utusan ng mga may- 
uring tagapamahala o elase gobernante ng mga 
tinatawag na "elase riea" at "elase privilegiada", 
o sa isang kataga ay ng mga burges, na ang ha- 
ngari'y ibang-iba sa hangari't mithiin natin ng 
"elase proletaria". 

Napansin na ba ninyo ang dahilan ng pana- 
nakot sa atin? 

Tingnan natin. 

Ang pangkat ng ating sinusundan ay kakaunti, 
kaipala'y wala pa sa ika-sampung bahagi ng ka<- 
buuan o 10% ng sambayanan. Ang kanilang ka- 



pangyarihan ay nasasalig sa dami ng sa kanila'y 
sumusunod. Pag ang mga sumusunod sa kanila'y 
nangatutong bumukod ng landas at nangamulat 
sa karapatang magpasunod . na katulad ng ika- 
sampung bahaging iyan, ay patay na sa kaniia 
ang kay Mundong ilaw. Kaya, lahat ng kapara- 
anan, lahat ng mga pakana na ikukubli natin sa 
isang tiyak na hangarin ay kanilang ginagamit. 
At isa na rito'y ang pananaket sa ating ''masama 
ang manghimasok sa politika", ang "ihalo sa ating 
kilusa'n ang politika". 

Sa kasalukuyang katayuan ng mga pangkatin 
sa politika ay madadama natin ang katotohanang 
ito; Ang mga nasyonalista ay gumagawa ng mga 
"issue" upang mabighani ang mga manggagawa 
na makipanig sa kanila. Ang mga demokrata ay 
gayon din. Bawa't isa sa kanila ay walang gina- 
gawa kundi ang magparami ng mga tagasunod. 
Ahg mga tagasunod na ito ay hindi nila maiaasa 
sa kanilang mga kauri, sa kapwa burges, pagkat 
gaano mang pagsisikap ang kanilang gawin ay 
wala silang maaasahan kung mabubunay ang guhit 
na ipinagkakahiwalay ng "elase burgesa" at "elase 
proletaria" maliban sa kabuuang 10% ng mga na- 
mamayan. Kung ang 10% ito ang siyang pagba- 
batayan ng kanilang lakas, ang lakas na iyan ay 
hindi magagapi sa lakas ng makakatunggali nilang 
90% na dili iba't siyang pangkat ng mga anak- 
pawis o ng "elase proletaria". 

Ngayon, upang ang pangkat ng mga anak- 
pawis ay huwag mahiwalay sa kanila ay guma- 
gamit sila ng sarisaring panglilinlang. Isa na 
rito'y ang paglikha ng mga pangyayari na ikasi- 
sindak nating mga anak-pawis na magbangon ng 
sariling kilusan sa politika. Ayaw nilang ang ki- 
lusan ng paggawa ay manghimasok sa politika, 
mapaparam sa ating damdamin ang ating pagka- 
"demokrata" o "pagka-''nasyonalista" at walang 
matitira kundi ang uri at damdaming pagka- 
"anak-pawis", ay ano pa ang matitirang pag-asa 
sa kauila, sa lilim ng demokrasyang kanilang ibi- 
nabandila, at di sila'y lagi na lamang mananatili 
sa minorya? At kung sila'y manatiling lagi sa 
ininorya, ay saan sila magkakaroon ng pag asang 
maghawak at magsamantala sa kapangyarihan, 
ayon sa tuntunin din ng kanilang ipinagmamala- 
king demokrasya? 

Naiyan ang sanhi kung bakit tinatakot tayong 
manghimasok ng hiwalay o sarilinang panghihi- 
masok sa politika. Mamumulat tayong gumamit 
ng sariling karapatan; at ang paggamit na iyan 
ay magiging mabisa pagka't tayo ang nakakarami. 
(Nast pag. 13 inf karugtoig) 



llT 



ANG MANGGAGAWA 



ANGBUNDOK 

(Karugtong ning nasa pag. 8) 

Parang sinadyang hangganan at gawang diy6s na kutang 
sa masasakim na baya'y madalas makasansala 
pag sila'y itinutulak ng hilig sa paninila 
n2 yaman ng kapwa bayang kayankayanan sa hina. 

Sa dahas ng inga Ciro at mga Magno'y humapo, 
at sa mga Napoleo'y humalay at nakasugpo: 
ilang haring mababangis, sa kauhawan sa'dug6, 
ang sa mga kutang iya'y nangasadlak at gumupo. 

Takbuhan ng malilijt na usig ng malalaki, 
hantungan ng mga bayang inagawan ng sarili 
binabaya't binabahay ng mga pnsong bayaning 
nagbabangon ng pag-asa ng lahing nangaaapi. 

Pinamugaran ng layo't pinagpandayan ng bisig 
ng mga hirang na taong Ama ng Paghihimagsik; 
karamihan sa salaring hanggang diya'y inuusig, 
mga lihim na bayaning may dakilang ninanais. 

Nagkandili't nagpalatang sa dibdib ni Espartaeo, 
nagkupkop kina Elias, Teil, Washington at Koeiuseo, 
nag-aalaga sa tulong ng mga Bernardo Garpiong 
namumuno sa pagbaka sa kapangyarihang dayo. 

Ng lubha ng naglulupit ang mga Paunag dayuhan 
at nanggagaga ng lupa sa Mutya ng Silanganan, 
ang lipi ni Bonifacio'y diyan din nag Katipundn 
at nagsumpaan ng dugo sa pagbabangon ng Bnyan. 

Ng ] akas naang magwagi ngsandatag ngangayurn'n 
sa sandatang naghimagsik na pawang kakahapunin, 
nang kanilang kanila na at di na atin ang atin. 
hindi baea'tanp tanggulag atig tinungo'y iyan din?... 

Hanggag may ubod ag gubat, hanggag may punso ag lupa, 
ang maliliit na baya'y di kukulangin ng kuta: 

hanega't diya'y may usok pang apoy nanagbabala, 
mav gaiit ding nakukuy6m ang n)ga lahinp mahina; 

hangga't mayroon pangtubig na diya'y bumababa, 
ang nag asa ng mahirap sa ginhawa ay sariwa: 

athanggagdi guuiuguho iyang hagdan ni Bathala, 
may Katwirang mananaog at maghuhukom sa Madla; 

atkaipala'y totohanin ni Bathala ang magwikang: 
"Taong Api, sa kanan ka; Taong Ganid, sakaliwa!..." 

VI. 
KAYA, kayong lahat lahnt; 
Paham na babasabasa sa aklat ngr Kaiikasan 
at mangmang na mapanalig ng pikit-mata sa poham; 
haring ang laging pagkain ay mga bangkay ng bayan 
at paring nagpapahalik ng mabahong labi't karnay: 
raanananggol na kung walang usapi'y di mapalagay, 
maggagamot, na kung hindi makabuhBy, numapatay, 
mayayamang walang itnbot kugdi gintong natubuan, 
manggagawang sa dalita'y iwa't balikan ng lumbay; 
magsasaka at alilang manamanaha'n sa utang, 
mamamayang nagtitiis sa ga dangkal na looban. 
bayaning nagnapasikat ki.hi't sa gabf ng araw. 
at makatang naghahanap kahi't sa araw ng buwan; 
lalaking kayr^ming anak ay ayaw maghanapbuhay 
at babaing walang gawa kugdi sugal maghapunan, 
mag asawang di magbunga at palaering nagaaway 
at anak na walang turing sa andukha ng magulang... 

KUNG kayo'y mga sawa na: 
Sa mabuway na gusali ng marayang Kabihaanan 
at malulupit na atas ng haring Kapangyarihan; 
sa masangsang na panueb ng palalong Karangalan 
at hiram na balatkayo ng bulok na Kagandahan; 
sa matutulis na kuk6 ng ganid na Kayamanan 
at «a dluyang matinfk ng aofng Karalitaan; 
sa m$a bigong pangako ng bulaang Kapalaran 
at walang tahang pag1ang6y »a dagat ng Kabuhayan; 



sa isang daan ay isang magtapat na kaibigan 
at sa bawa't sampu'y isang di taksil na kasintahan; 
sa mga aral na hidwa ng mga pari't simbahan 
at mga banday na hatol ng puno't mga hukuman; 
sa pasaning mabibigat ng aliping pamamayan 
at lagi n«ng masigal6t na pagsasapisapian... 

Kung kayo'y mga dala na't sawa sa lahat ng iyan... 
kung sa labi ng kabaong at kawit ni Kamataya'y 
hangad ninyong umilag pa't magtago ng matagalan; 
kung ibig ninyong magbaft at tahimik na magbahay 
sa mga yungib ng Lupang ina ng lahat ng bagay; 
kug ang hapong kaluluwa at ang salantang katawa'y 
nasang ilanghap ng hanging maginhawa at dalisay; 
kug kayo'y naghahanap na ng hubad na Katotohanan 
at nais ninyong madama ang sadyang Katalagahan... 
talikdan ninyong sandali ang magulong Kapisanan, 
magsigayak kayong lahatat tayo'y rnay parurunan, 
isama ninyo sa akin. kahi't ang diwa man lamang, 
doon s&bulubundukin... saBundok... saKABUNDUKAN. 

LOPE. K. SANTOS. 

Mga manghabasa: 

Bago kayo bumili ng ano man kaga- 
mitan ay tunghan muna ninyo ang aming 
mga ANUNGIO, sapagka't diyan ninyo ma- 
tatagpuan ang lalong mahahalagang kaila- 
ngan at naghihintay ng inyong matapat na 
pagtangkilik. 



Bumasa k«yo nang 

ANG MANOGAGAWA 



"COSMOS" 

Pagawaan ng Tabaeo at Gigarrilyo 

Kalulugdan ninyo ang mga yaring tabaeo 
rito sapagka't mabuti at malinis. Ang C0SM0S 
ay sagisag sa kalinisan at kasiyahan. Maging 
tagapagtangkilik kayo ng sariling puhunan. 

Mga garing tabaeo rito 

EXCELENTES 

CABALLEROS 

INVENCIBLES 

PRESIDENTES 

QUEENS 

EXQUISITOS 

SELECTOS 

CHICOS 

BONITOS 

COSMOS 

LONDRES 

ESPECIALES 

BINIBINI, at iba pa. 

PIO H. SANTOS, Manaaer 
JUAN LUNA 1580-1588, T0ND0, MANILA- TEL 4 91 80 



ANG MANGGAGAWA 



18 



Hindi makasisira sa 

(Karugtong ng nt sa pihina 11) 

At isa pa. Sa mga panahong ito. na ang ki 
lusang manggagawa ay "hindi" nanghihimasok ng 
sarilinan sa larangan ng politika, ay nasaan ang 
kilusan natin sa.paggawa na ikinatatakot na si- 
rain ng politika? Tayo ba ay nagkakaisa, tulad 
ng ipinalalagay ng ilang hindi gumagamit ng kat- 
wiran; ang pagkakaisa baga natin ngayon ay ma- 
tatag na dapat ikatakot ang pagkabuwag, sakaling 
manghimasok sa politika? Kung hindi natin ipipi 
kit ang ating mga mata sa tunay na kalagayan 
ng kihisang ng paggawa, ay hindi na kami ang 
magsasabing. marupok ang ating kilusan, nagka- 
kahiwa-hiwalay tayo, nagkakapangkatpangkat. hin- 
di sa pangkat ng ating hanap-buhay o industriya, 
kundl sa pangkat ng "nasyonalista'< at pangkat 
ng "demokrata". Kung ang katotohanang iyan ay 
hindi natin mapupuwing, ay nasaan ang katoto- 
hanan ngayon na ang politika ang sumisira sa 
ating kilusan, ang nagpapaunsiyami sa pagkaka- 
isa ng mga anak-pawis? Alisin ninyo ang tatak 
na nasyonalista at demokrata at itira ang anak- 
pawis, makikita ninyo't saan man tayo patungo, 
ay buo ang ating pagkaka.isa. 

Ang ninaniniwalaan nating "nakasisira"' ang 
politika sa kilusang manggagawa ay isang dahilan 
lamang na hindi tayo ang lumikha. Nilalang l'yan 
upang malibang tayo at matakot na humiwalay 
sa mga pagnapanggap na mga lider natin sa po- 
litika, pagka't ang oras na humiwalay tayo, ay 
siyanir oras na ikawawala ng kanilang hawak na 
kapangyarihan at ang kapangyarihan mawawala 
sa kanila ay mangyari pang di sa atin namang 
nakararami mahuhulog, at sa gayo'y...., tapos na 
nga ang kay Mundong ilaw sa kanila! 

Ngayon. Naito pa ang isang sulirnnin: Ma- 
dalas nating marinig ang pag-aalinlangang ito: 
"iMaaari ba namang mamahala o maghawak ng 
kapangyarihan ang isang hindi nag-aral, walang 
muwang sa mga bagny-bagay na ukol sa pama- 
mahalaan? Kung iyan ang mangyayari, ay isaan 
tayo patutungo, hindi baga sa bangin ng pagpa- 
patiwakal at kasawian?" 

Kami man ay naaakit ding maniwala, sa bi- 
glang malas, sa ganyang mababaw at mala-kapita- 
listang katwiran. Kami man ay hindi rin tumu- 
tutol na mangyayaring ganyan nga ang kauuwian. 
kung — narito ang KUNG — ang ating pagsasaligan 
at tuntuning susundin ay ang mga saligan at 
tuntuning likha ng mga burges, taan sa mga 
burg6s, upang pakinabangan ng mga burges din; 
alalaong baga'y wala nga tayong kaya na maka- 
% tug6n s& hinihinging batayan ng mga burg^s. 
pagka't ang batayang iyan ay iginagayak nilang 
batayang para sa kaniia at hindi batayang para 
sa atin, na dili iba't batayang para sa anak-pawis. 

iBakit? Iyan marahil ang inyong maitatanong. 



At sasagutin namin kayo ng lalong maliwa- 
nag, sa pamamagitan ng mga halimbawa: Ngayon. 
sa kasalukuyan, nag-aalinlangan tayong kumatig 
at maghalal sa ating mga kamanggagawa, pagka't 
naniniwala tayong ang ating kakatigan at ihaha- 
lal ay nindi maalam ng alin man sa mga wikang 
kastila at ingles; hindi nakababatid ng mga batas 
ng Pamahalaan; hindi nakapagaral sa matataas na 
baytang ng mga kolehiyo at unibersidad; walang 
salaping gugugulin sa pagiakad sa halalan; mga 
mangmang na walang napag-aabot kundi ang ka- 
nilang gawain sa loob ng talyer o pagawaan. 

Bakit nga tayo magkakatiwala sa kanila? Da- 
tapwa't limiin natin. Bakit, upang makapaghawak 
ng tungkulin sa pamamahala ng mga kapasanang 
pambayan, ay kinakailangan pa ang matutong ma- 
kapagsalita at makasulat ng alin man sa mga 
wikang. kastilaat ingles? Mangyari'y isanghadlang 
iyan na inilagay ng ''instinto de c©nservacion" ng 
mga burges upang tayong mga anak-pawis ay 
huwag managhiling makaratins sa kanilang kina- 
lalagyang kapangyarihan. Kung tayo'y makarara- 
ting doon sa kapangyarihang iyon, ay mabubuksan 
ng daan ang lalong maramf na managnili sa ka- 
pangyarihnng nabanggit, at kung ang karamihang 
ito, na siyang bumubuo ng 90% ng sam^bayanan 
ay magkakaisa at magtutulongtulong ay sapiiitang 
maaagaw sa kamay ng kakaunti ang paghawak ng 
kayangyarihan. Ngayon ay hindi natin magagawa 
iyan, dahil sa kahalingan natin sa paniniwalang 
hindi tayo maalam ng kastila at ingles ay hindi 
na, rin matututong mamahala kailan man. 

Tayong mga manggagawa ay walang muwang 
sa mga batas; paano nga ang pagka-aring tayo'y 
maging tagapagpatupad sa hindi natin nababatid 
kung ano at paano ang pagpapatupad na' iyan? 
Iyan ang sanhi kung bakit ang pamahalaan natin 
ay hindi gumagawa sa pagsisikap na makilala ng 
taung-bayan, ng nakararami sa taung-bayan, kung 
ano at kung paano ang pagpapakahulugan sa ka- 
nilang mga batas. Ngayon nababatid nating iya'y 
isang hadlang o dahilang ikinahihina ng ating pa- 
niniwala sa sariling kakayahan, ay tumpak bagang 
mamalagi na tayo sa paghihintay na ilagay sa 
isang katangan ang ating mga batas na abot ng 
kaalaman ng lahat? Kung tayo'y hindi kikilos at 
maghihintay na lamang ng pagkukusa ng mga hu- 
mahadlang sa atin. ay saan tayo hahantong anong 
pagkakaunlad ang ating hinihintay? 

Mag-aral. . . .! lyan marahil ang inyong isasa- 
got... At sa, katotohana'y naiyan nga nama't 
mayroon tayong mga paaralan ang ating mapag- 
aaralan, at hanggang anong baytang ang maaari 
nating maabot? Kung pagbabatuyan natin ang mga 
talang opisyal ng bilang ng mga nagaaral na bata, 
at kung hanggang anong bay tang ang napag,aaralan 
ng lalong marami sa mga batang iyan, inarahii 
ay makabubuo na tayo ng isang sariling kuro. 
Naito; aa 1,200.000 kakuuan ug mga uagaaral ay 
nakabahagi sa inga sumusunod: 



14 



ANG MANGGAGAWA 



82$ mula sa Grado I hanggang Grado IV 

Primarya. 

12# mula sa Grado V hanggang Grado VII 

Intermedya. 

6% mula sa Taon I hanggang Taon IV 

High Sehool. 

Kung ang promedyong iyan ang siyang ka- 
lagayan at siyang nangyayari sa mga nagaaral, 
sa makabpid ay sadyang parami nang parami ang 
ang mga walang muwang sa bayang ito at pannti 
nang paunti, sa dami ng mamamayan ang mag- 
kakaroon ng karapatang makaabot sa matataas na 
paaralan. Kung iyan ay totoo, saan tayo maka- 
asa sa kanilang "plan de ensefianza,' na manga- 
tuto tayo ng sang-ayon sa katutuhan ng 6% na- 
kararating sa high sehool o ng 12% nakararating 
sa intermedya? Kung ang batayan natin sa pag- 
tuturo ay ang sarili nating wika, at di ingles na 
gaya ngayon, maaari pang maging iba na ang sa- 
litaan. Ang matutuhan natin sa primarya ay mang- 
yayaring mapayaman natin, sapagka't tulong na 
nagagamit sa kasalukuyang pangangailangan sa 
kabuhayan; nguni't ngayong ingles ang batayan 
ng pagtuturo, ay hindi natin maikakait na ang 
sinumang nag-aral sa mga unang gradong iyon, 
ay hinm nila maaaring pakinabangan gaano, ma- 
ging sa pagsasalita at pagsulat, pagka't sadyang 
pasapyaw lamang, bakit ang isa pa'y hindi natin 
ginagamit sa tahanan at sa pakikipagkapwa ang 
kaunting natutuhan sa mga gradong iyan. At 
saka natin itanong. Iyan bang 82% iyan, ay may 
sapat nang matutuhan upang maunawa nila ang 
batas nating nnlalagda sa kastila at ingles? Nag- 
aalinlangan kami! Alam ba ninyo ang dahilan 
kung bakit ganyan ang pamamaiakad na ginawa sa 
atin? Kung bakit isinalnlay sa mataas na kata- 
ngan hindi natin maabot ang mga batas? Nang 
upang mahintakutan tayo, o pag-alinlanganan ta- 
yong maykaya upangr maghawak ng katungkulan, 
at ang unang mahihintakutan at magaalinlangan 
ay tayo rin, tayong mga anak pawis! Kung mag- 
kagayo'y napansin ba ninyo ang katuturan. Bu- 
kas para sa iilan ang kapangyarihan, at pinid 
para sa marami ang kapangyarihang iyan. 

Iaang pamahalaang demokratiko, na 10% la- 
mang sa mga mamamayan ang may-karapatan at 
kayang mamahala! 

"At ano ba ang mahihita natin diyan, sa iya'y 
hindi isang abog;ido, w^alang tltulo akademiko, 
hindi nag-aral sa matataas na paaralan?" Ganito 
naman ang ating maririnig, saka^ing ang mang- 
gagawang naghahangad ng tungkulin, ay nakauu- 
nawa ng ingles at kastila. Kung iyan nga ang 
mga tanong ay ganito naman ang aming isasagot: 
Paanong makararating kami sa matataas na pa- 
aralan, sa ang matataas na paaralang iyan ay 
nabibill ng salapi at hindi ng kakayahan sa pag- 
lisip? Sa kami'y walang salapi, pagka't kami'y 
mahihirap? Rung ito ang katotohanan, ay tumpak 
bang pabayaan na nating maghari ang ganyang 



kabuktutan, upang mamalagi na iamang tayong 
nahahadlangan sa pagmimithing mamahala sa ating 
mga kapakanang pambayan. 

At isa pa. Tinuruan tayo ng isang masamang 
bisyo ng mga burges. Ang masamang bisyong 
iyan ay dili iba't ang pagbibiH ng ating boto sa 
panahon ng mga halalan. Ang paniniwala nating 
ang sinumang mayaman, kahit hungkag ang ulo, 
ay inay kaya nang maghawak ng tungkulin pag- 
ka't makabibili ng mga kanang kamay na katu- 
long, makabibili ng tuntungan sa pag-akyat sa 
kapangyarihan. At kung ipinagbibili natin ang 
ating boto, ay ; anong uri ng pamamahala ang 
ating hihintayin sa taong pinagbilhan natin ng 
botong iyan, ano ang magiging kapanagutan niya 
sa atin, sa tayo'y nabibili o inupahan? 

Ngayon, kung tayo ba'y huwag manghi'masok 
sa politika, ay mabago kaya ang ganyang mga 
kabuktutan? Maasahan kaya natin ang sariling 
pagkukusa ng _mga nagsasamantala sa ating ka- 
walan ng mga kaluwagan kaya itinuturing na ala- 
ngan sa mga taong sagana sa mga kaluwagang iyan? 

Hindi namin iniaalis na maniwala ang sinuman 
na ang panghihimasok ng manggagawa sa polilika 
ay makasislra sa kanilang kilusan. Nguni't hindi 
naman marahil maikakait na dahil sa pagwawalang- 
bahala ng mga manggagawa sa panghihimasok sa 
politika ng "hiwalay" o "nagsasarili" at bukod sa 
ibang pangkatin ng mga burges ay hindi pa natin 
napagdaranasan ang pagtataguyod ng isang kilu- 
san sa politikang walang mga apo, walang mga 
panginoon, walang matataas na tao at mayayamang 
pinanganganinuhan.— Subukin natin ang magsarili, 
at matitikman natin ang kahulugan ng kalayaan. 

Bilang na pangwakas na kataga, sa mga ka- 
isang-palad na matatakutin, o mapaniwalain sa 
sabisabi, ay ganito ang aming maipapayo: Matu- 
tuhan natin ang kumilala sa ating kalagayan, ang 
maniwala sa kakayahan ng ating uri, at manin- 
digan sa paggamit ng kapangyarihan ng uring 
iyan. Kung iyan ay ating matutupad, darating 
tayo sa isang panahong may ibinabandila. tayong 
tiyak na mithiin ng mga anak-pawis na makaigtad 
sa pang-aalipin ng mga burges, at bumangong isang 
tunay na malaya at panginoon ng kanyang sarili. 

Mayroon tayong buhay na halimbawa, upang 
huwag ninyong sabihing kami'y nangangarap: Na- 
iyan ang Republika ng mga Manggagawa at Mag- 
bubukid, na tinatawag na Kusyang Sobyet! 

At saka ninyo guni gunihin ang tanong na 
ito sa inyong sarili: ;.Sino ang nngpapagalaw sa 
mga industrya, sino ang bumubuhay sa kalakal, 
sino ang bumubungkal ng lupang pinngaanihan... 
sino ang lumikha ng mga kailangan sa buhay ng 
mga tao at bayan? 

At sasagutin kayo sa kaibuturan ng inyong ' 
budhi: "Ako, ang maggagawa"! 

Ang mga nakalilikha baga ng mga kahanga- 
hangang bagay na iyan ay wala pa ring kaya?. . 

Kayo na ang magsabi! 



ANG MANGGAGAWA 



15 



MGA PILING KANDIDATA saTIMPALAK KAGANDAHAN 
NG "SAMAHANG GAGALANGIN" 




Bbg. Eugenia Alumno 






Bbg. Carmen Calderon 




Bbg. Angela Lopez 





Bbg. Maximina Santos 



Bbg. Fe Villanueva 



16 



ANG MANGGAGAWA 



Ang napakaabang hanap-buhay ftg isang Babae 

Akda ni INOCENCIO G. SALUMBIDES 



Ang mahigpit na pangangailangan ay siyang 
saligan ng katalinuhan at pamamaraan sa ikawa- 
wasto ng sariling kapakanan. At dahil din sa ka- 
pangyarihan ng pangangailangan ay lumilitawang 
sarisaring uri ng mga hanapbuhay ng tao: pag- 
likha o pag imbento, pagsasaka, pagtatanim ng 
iba't ibang halamang ikabubuhay, pag-aanluwage, 
pagluluto, pamamahayag, paglalaba at libu-libo 
pang gawaing pawang tumutulong sa paggampan 
ng sukat ikabuhay niya sa daigdig. Ang pagka- 
kahati-hati ng hanap-buhay ay hindi patas-patas, 
pagka't may magaan. may mabigat, may pangma- 
runung at may pangmahirap. Kabilang sa mga 
gawaing pangmahirap ay ang mga kauba-abang 
panghihingi ng limos, pagtatapon ng dumi, pagsuut 
at paglilinis sa loob ng mga tsiminea, paglilinis 
ng mga imbornal, paglilibing sa mga patay at iba 
pang kauri ng mga gawaing ito. Subali, wala nang 
hihigit pa sanapakaabanghanapbuhay na maitutulad 
sa pinagkakakitaan ng isang babaing taga Trieste, 
Italya, pagka't sariling sarili lamang niya ang 
tungkuling ito sa ibabaw ng daigdlg. 

Si Maria Grossi, ang italyanang binanggit sa 
itaas, ay nabubuhay lamang sa paglilibing ng mga 
dukhang namamatay sa pook na kanyang tinitir- 
han, ?a Trieste. Ang kanyang hanap-bunay na ito 
ay hindi mapanghimasukan ng kahi't na lalaki, 
pagka't mahirap na balikatin ng sinnmang hindi 



matyaga: si Maria ang nagbibihis ng patay, nag- 
sisilid sa kabaong, sumusunong sa ililibing, nag- 
papasulat, naghuhukay sa iupa at naglilibing sa 
bangkay na kanyang daladalang mag-isa. Ang ba- 
baing ito ay walang katulong sakanyang paghaha- 
nap-buhay kundi ang kanyang sariling katawan 
lamang, at kung sumingil pa ay hindi lubhang mahal 
lalo't sa kilalang mahirap na katulad din niya. 
Madalas din namang hindi na siya sumisingil kung 
alam niyang dukha at walang maibabayad ang 
isang namatayan, pagka't si Maria ay may ma- 
baba at maawaing kalooban. 

Ang ugaling ito ni Maria ay hindi kapansin- 
pansin sa mga lansangan at daang matao sa Tri- 
este, pagka't naging karaniwan na sa mga mata 
ng kanyang mga kababayan ang hanap-buhay ni- 
yang ito. Ang namamatayan ay nahirati na ring 
magsabit ng isang itim na kayo sa kanilang pin- . 
tuan sakaling sila ay namatayan ng isang kasam- 
bahay upang balitaan si Maria na kailangan ang 
kanyang tungkulin. 

Nguni't isino sa atin dito ang makapaparis 
sa hanap buhay na iyan? Marahil marami sa ating 
kalalakihan at kababaihan man ang mahihiya na 
gayahan ang hanap buhay na yaong marangal pa 
kaysa kahamak hamakang hanap buhay na aking 
nakikitang ginagawi ng mga ilan sa ating mga 
babae at lalaki na maersugal at gnmawa ng hindi 
tnabuti sa kanyang kapwa ang laging isinasaisip. 
Upang mahusay at mapaunlad ang kabihasnan ng 
bayang Pilipino, ang bawa't naninirahan ay dapat 
luminang ng iba't iba at kani kanyang paraan sa 
pasrhahanap buhay at kalakal, at iwasan ang bahid 
na karumal dumal sa ugali at pamumuhay na nag- 
naoauntol ng paglaganap ng katalinuhan sa ating 
pinakamumutyang bayan. 



iliiUliiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiriiiiiiiHiiiiiiiiiimi Mii;iiiuiuiiniiiii;|iiiifiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiHMiiiiiiiimiiiMiiiii* uiiiu 



| Nga pamaskong kailangan ninyo: 

S Sapatilyapeluz P3.50 pares, ba- 

| lat forma Bombay F4.00 pares. 

5 Tsiaelasngbabaemay burdang 

| Rosa P8.00 paree. 

S Tsinelas ng babae may maripo- 

| sang avalorio P3.50 at P4.00 

5 pares. 

| Tsinelas ng lalake, poe, F3.00 

S pares. 

5 

| Tangi ang bayad sa koreo. 

2 Magpadala kayo ng paunang 

| Pl.OOsabawa'tpabilingO.O.D. 




Panatilihin | 

Ang Kaligayahan ng Pasko | 

Ahptunayna layunin sa pagbibigay S 

ng ala-ala kung Pasko ay mntatagpuan S 

lamang sa mga pang-ala-alanp may ta- S 

nginpr Kahalagahan na siyang nagbibipay 5 

ng Htraya, kagandaha't kaginhawahan S 

sa mga paa. 5 

Ang gayong panp-ala-alang tunay na £ 

makabuluhan ay pinahahalagahang higit S 

sa lahat noong nagtataglay. r 

Sa pagpill ninyo sa ANG TTBAY | 

ng mga pang-ala-alang ukol sa paa ay S 

makapaniniwala kayong yao'y bunga ng ~ 

inyong mahaUgang pngpapasiya na na. r 

nanatili sa inyong ala-ala, sapagka't 5 

yaon lamang may mataas na uring ka- £ 

gamitan sa paa ang siyang niyayari sa S 

pagawaang ito. S 

Katalogong Walang Bayad S 

ANG TIBAYI 

Manggagawa ng mgi bantog m kigtmittB | 

ta paa. S 

710-714 ILAYA P. 0. Box 333 | 

NAYNILA = 



niiiiiiHiNiiiiiiiuitiiHHmiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiniiiiiiiiiititiiMiiiiiuiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiim 



ANG MANGGAGAWA 



17 



^ - ^j ^ j^ r ; ir ^ ^ 



iPanawagan sa mga Anak-Pawis ng "Congreso Obrero de Pilipinas" j 

i (Balaagay sa Pilipinas ttg Pan-Pacific Trade Uaion Seeretariat) k 



_ 



9 Plaza Moraga, Maynil a a 



SA LAHAT NG MGA KAPISANANG MANGGAGAWA SA PILIPINAS 



Mga Manggagawa sa Pilipinas, Pagkakaisa* 
Mga Kasama: 

Ang Kapulungang Manggagawa sa Pilipinas 
(C. O. F.)a"y kumikilos ngayong tungo sa kanyang 
ikapagbabagung-tatag sa hangad na makabuo ng 
isang panglahat na layunin at pinagisang katipu- 
nan ng mga manggagawa, na sa diwa at uri ay 
karanat-dapat at makapagmamalaking kumatawan 
sa kilusan ng Paggawa sa Kanuluang Pilipinas. 
Ang hakbang na tungo sa pagbabagnng-tatag na 
ito a.y pinagtibay sa kahulihulihang pulong ng ika 
15 Taunang Kaoulungan na idinaos sa Maynila, da- 
hil sa naniniwalang iyan ang nararanat gawin upang 
maeramnanan natin— ng kabuuan ng ating kilusan 
— an$r lalong mabisang pagpapakilala at pagtata- 
guyod ng layuning manggagawa sa bayang ito 
at gayon din naman sa bnong daigdisr, bilang pi- 
naka-sanga ng "Pan-Pacific Trade Union Seore- 
tariat na nakasasakon sa may 15,000,000 na mang- 
gagawa sa sampung bansang sa kanya ay naaanib. 

Ang kalagayan ng ating mga manggagawa 
kung isasalig sa katayuan ng kani-kanilang mga 
kapisanan ay huling-huli sa lakad ng panahon; arg 
kanilang kalagayan sa kabuhayan, maging sa na. 
kikinagkapwa at sa pagka-anak-pawis, ay nasa 
pagaatubili at pagwawalang-bahala. Hindi maa- 
aring maipaglaban ang kanilang mga adhikain: 
kung makipaglaban tnyo ng dahil sa kanila ay 
naiiwan tayong magisa at walang maasahang ka- 
tulong. Ang lahat at bawa't isang kanisanang 
manggagawa ay nakikilaban ng nag-iisa at ng 
ukol lamang sa kanikanilang sarili; tayo ay nag- 
kakaputa putaki at watak watak. Walang umiiral 
sa ating alituntunin upang maganap ang pagtu- 
tulung-tulong ng lahat, ng isa bagang Katipunang 
pamalagiang itinataguyod ng lahat at inuukol sa 
lahat, na ang hangad ay maisaayos at mapat 
nubayan n£ tanang kapisanang manggagawa sa 
isang mithiin at layon. Ang ating kilusan sa ka- 
salukuyan ay hindi kanaisnais at walan kabisa- 
bisa. Ang halos lahat ng ating mga kapisanang 
manggagawa, kung nabubuhay man, ay nabubu- 
hay lamang sa kanilang pamagat. Paano'y kulang 
na kulang tayo ng mga pang-ulong sangkap na 
magagamit sa ikapagiging mabisa ng mga kapi 
sanang iyan, tulad baga ng mga umiiral na ka- 
pisanang manggagawa sa ibang panig ng daigdig. 

Hindi baga natin ikinahihiyang magpatuloy 
nang di binabago ang ganyang katayuan ng atisg 
kilusan? Hindi kaya tayo magkaroon ng sapat na 
pagkakakilala at pagkukusa upang inabago ang 
lakad na iyan. at makapagbukas tayo ng isang 
panibagong landas na angkop sa kailangan ngayon 



at laan sa ^raw ng bukas ng mga anak-pawis? 

Iyan ang ating tungkulin. Dapat tayong mag- 
kaisa at magpanibagung tatag hanggang sa ma- 
rating natin ang tugatog ng ating mga ninanais. 
Dapat nating makilala kung paano ang karapat- 
dapat na pagkakaisa at kung paano mapamamalagi 
ang pagkakaisang iyari sa landas na iginuhit namin 
sa dakong unahan nito. Dahil sa mga bagay na 
iyan, ay binalak nga ng Kapulungang Manggagawa 
sa Pilipinas ang mga alituntuning sumusunod: 

(1) Ipagtatag ng kapisanan ang mga wala pa 
nito, sa bawa't industriya, paanibin' sa kapisanan 
ang hindi pa nangaaanib; kung sakaling may ka- 
pisanan na, tulungan ang kapisanan^ ito upang 
lalong lumaganap at maging mabisa; 

(2) Itatag ang mga kapisanang salig sa bawa't 
industriya, hangga't ang bagay na ito ay maaari, 
sa halip ng mga kapisanang pang isa't isang hanap- 
buhay. Ang Kapisanan ng mga Tabakero ay ku- 
mikilos na ng naaayon sa tuntuning ito; 

(3) Pag-anib-anibin at isaayos ang tanang ka- 
pisanang manggagawa upang makabuo ng isang 
hauay lamang sa pakikilaban at pagtutulung-tulong, 
at magsikap sa ikatatatag ng isang matibay at 
makapangyarihang Katipunang Pandaigdig ng mga 
Manggagawa; 

(4) Gisingin ang pagkakahimlay ng mga mang- 
gagawa at mstgbubukid na pilipino at sirain ang 
hadlang na nakapagpapalayo sa atin sa labas ng 
daigdig; makipanig tayo at tumulong sa usapin 
ng Paggawa na pangdaigdig: |lalung lalo na sa 
usapin ng mga pinagsasamantalohang uri ng mga 
tao at sinisiil na mga bayan sa kalawakang sakop 
ng Pasipiko. diyan sa panig ng daigdig na ang 
imperialismo'y sinasalakay na ngayon ng mga taga 
Asya, at ang matibay niyang muog na malaon 
nang kinasasandigan ng paniniil at pang aalipin 
ay ^buong katapangang iginuguho ng mga mang- 
gagawang insik, upang makalaya sa pagsasaman- 
tala ng imperyalismong iyan; 

(5) Magpasigla at magtakda ng mga kinaka- 
ilai}gan sa ikapapanuto at ikagiginhawa n^ mga 
manggagawa at magbubukid, tulad ng pagpapairal 
ng isang katamtamang tagal na igagawa sa mag- 
hapon, pagpapaikli ng oras na igagawa, at pag- 
papataas ng sahod, maging ng mga manggagawa 
sa mga talyer ut pagawaan. at maging ng mga 
manggagawa sa bukid; 

(6) Imulat ang mga anak-pawis sa mga ali- 
tuntuning iyan, ipakihila'sa kanila ang tumpak 
na kuro at kahulugan sa pagbaka ng mga uri at 
paninindigan sa sariling uri, (lueha y eoneieneia 
de elases); at bigyan sila ng mga sandatang kaila- 



18 



ANG MANGGAGAWA 



ngan wpang sa pamamag-itan ng mapanagumpay 
na kaparaanan ay maipagsanggalang nila ang ka- 
nilang mga nilalayon; 

(7) Mag-angkin ng sariling organo o taga- 
pamansag sa larangan ng kurukurong pambayan^ 
na aring sarili at tanging mga manggagawa ang 
makapamamahala sa lilim ng Kapulungang Mang- 
gagawa sa Pilipinas; ? 

(8) Baguhin ang pagkakatatag ng Kapuluagang 
Manggagawa sa Pilipinas ng sang-ayon sa tuntu- 
ning nalalagda sa unahan nito, at baguhin at su- 
sugan ang kanyang Palatuntunan at ialinsunod ang 
pagbabagong ito sa mga kailangang tungo sa ika. 
pagkakaisa ng tanang anak-pawis; at 

(9) Pakilusin at pasiglahin ang bayang mang. 
gagawa sa pakikibaka ng dahU sa kalayaan ng 
Pilipinas. 

Alang-alang sa mga alituntuning iyan ang 
Kapulungang Manggagawa sa Pilipinas ay nana. 
wagan sa inyo, upang paslglahin siya at tulungan 
ang kanyang mga hinahangad. Hindi lamang ang 
Kapuhingang Manggagawa sa Pilipinas ang mag. 
tatamo ng biyaya sa pamamag-itan ng mga alitun. 
tuning iyan kundi lalunlalo na ang lahat at bawa't 
isang kapisanang manggagawa at bawa't isang 
anak-pawis. Sa pamamag itan niyan ay umaasa 
ang Kapulungang Manggagawa sa Pilipinas na 
mapapagkakaisa at maisasaayos niya ang kilusang 
manggagawa sa Kapuluang ito, at sa pamamag-itan 
din ng pagkakaisang-kilos at hangaring iyan, ang 
ating kilusang manggagawa ay maaaring tumindig 



TEL. 4-82-74 



Lyrie Beauty Parlor 

DE 

Catalina Muyot de Nieolas 

RIZO PERMANKNTE 

m 

Nagkukulot ng Buhok na kahit 
Maligo ay Walang Pagbabago 

m 

505 Azcarraj£a, (eanto Folguera8) 
Tondo, Maniln 



at makibaka ng buong pagtatagumpay tulad ng 
pakikibaka at panagumpay ng kilusan ng paggawa 
sa ibang panig ng daigdig, alang alang sa ikagi- 
ginhawa ng mga mahihirap. Ang bawa't isang kapi- 
sanan ay hindi na mag-iisa sa pakikilaban, pagka't 
ang pakikilaban ngisa ay magiging pakikilaban din 
ng lahat, at oras na makilaban tayo ng buons; 
pagkakaisa, at mapugto natin nng tanikala ng ating 
kinagagapusang pagpapabaya at pagkawatakwatak 
saibang pagkilos, ay makaaasa tayong hindi lamang 
sa tulong ng damdamin kundi gayon din naman 
sa salapi ng tanang kilusang manggagawa sa 
sandaigdig. Sa pauiamag -itan ng pagsasaloob ng 
sandata at kaparaanang ito, ay makukuro na ng 
ating mga kaaway kung gaano kapanganib ang 
makilaban sa makapangyarihang lakas, at kung 
makilala na nila, n£ mga burges, ang kapangya- 
rihang nagbubunsod sa kilusang ito, na isang ka- 
pangyarihang nakapipilit, pagka't ang kanyang 
usapi,y pangkatauhan at pangkatarungan — na dili 
iba't ang ikntutubos ng mga mahihirap at ikala. 
laya ng inaaliping bayan — ay matututuhan na nila 
ang magpatumangga sa kanilang mga kasakiman 
at paniniil. 

Dahil diyan ay iniaamuki namin sa inyo na 
mangyaring pngaralan lamang tunay na kahulugan 
ng panawagang ito. at. iharap ninyo kapagdaka sa 
nulong ng inyong unyon o kaoisanan at tawagan 
lamang ang pansin ng ating mga kamanggragawa 
sa pangangailangan dito sa Pilipinas ng isang ki- 
lusang matalino, maayos at nabubklod ng matibay 
na nagkakaisa. Kung inaakala ninyong makabu- 
buti ang magkaroon pa ng isang magpapaliwanag 
sa inyo o sa harap ng inyong pulong, bilang pi- 
naka kinatawan ng Smgguniang Tagapag-paganap 
ng Ka'Milungang Manggagawa sa Pilipinas, ay la- 
bis naming ikalulugod at ikararnngal na maka- 
tugon sa inyong pagtawag. 

Ang ating panuntunang isasagawa sa mga 
unang hakbang na ito ay: "PAGKAKAISA AT 
PAGPAPAKATALINO SA IKATATAAS NG IN- 
YONG SAHOD AT IKAGIGINHAWA SA KABU- 
HAYAN." 

Nakiki pagkapati ran , 

FranCISCO VaroNa, PuTlg-ulo 
Crisanto Evangklista, Kalihim 
GREGORIO Pinrda, TtpaiTigutyaman 
JaCINTO MANAHAN, K'iguwud 
ANTONINO D. OliA, Kuguwad 
MARIANO A. UBALDO, Kagawad 
DOMINGO PONCE, Kagawad 
ISABELO Te.TADA, Kugawad 
ClRILO BOGNOT. Kagawad 
jACINTO ZaLAZAR, Kagawud 

Bumasa kayo nang 

ANG MANGGAGAWA 



ANG MANGGAGAWA 



19 



«•■ 



ANG ANAK NG PULUBI 

Sinulat ni DR. YEDASTO MUYOT 



Noo'y 1916, at kaarawan ng kapistahan ng 
Sto. Nino sa Tundo. Sa mahabang hanay ng mga 
sawingpalad na nangagsisipanghingi ng limos sa 
maalamat na patio ng simbahan sa Tundo ay ka- 
bilang ang maginang pulubi. Ang matanda'y may 
mahigit nang limangpung taon ang gulang at ang 
batang tagaakay ay may sampu naman. Bulag 
ang dalawang mata, nanglilimahid at sa mukha'y 
nasisinag ang masakit na aglahi ng katalagahan. 
Nguni't ang balang makarinig ng kanyang tinig, 
kapag kumakanta ang kaawaawang pulubi ay wa- 
lang hindi napapatigil ng paglakad, at sa mala- 
king pagkahalina'y napapatigalgal hanggang sa 
sumagi sa kanilang alaala ang lubos na pagha- 
nga't pagkahabag. Ang balana'y nagkakaloob ng 
kusang paglilimos, kasabay ng wikang: "Kata- 
ngitangi ang pulubing iyan sa lahat ng mga pi 
nagkaitan ng liwanag sa kat&nghalian." 

8i Amado, ang batang tagaakay at anak ng 
pulubi, kapag nakaririnig ng ganitong mga pangu- 
ngusap ay dalidaling iniyuyuko ang kanyang ulo. 
Waring tumatngos sa ubod ng kanyang puso ang 
pagdaramdam sa sinapit na kapalaran ng kan 
yang pinakamamahal na ina. Madalas din niyang- 
ikinalulungkot, at kung misan nama'y ikinamu" 
muhi kapag nakikita niyang ang ilang palabiro,y 
nangatutuwang hamak-hamakin ang ibang pulubi- 
At manakanaka'y pati siya'y binibiro sa pagsa- 
sabing: "Napakagandang lalaki ng batang iyang 
tagaakay ng pulubi. Kaipala, siya'y anak ng isang 
sundalong ainerikano o ng isang pangkaraniwang 
dayuhan". Taglay ng kanyang kabataa'y hindi ni- 
ya lubhang pinupuna ang gayong biro. Sukat na 
kanyang tignan ang nagbibiro. Anopa't iniaag- 
pang niya ang kaunting kabaitan at pagkamabi- 
nahon sa napakaaba nilang kabuhayan. 

Sa araw-araw, pagkamulat na ng mga mata 
nilang mag ina, ay wala silang unang sisikapin 
kungdi ang maglakad upang manghingi ng limos. 
Halos nililibot nila sa buong maghamaghapon ang 
iba't ibang panig ng siudad ng Maynila. Maging 
mayama't mahirap, maging marunong at mangmang 
ay kanilang linalapitan, at buong pagsamong pi- 
nagpapalimusan. Dahil sa pagkasanay, ang pagod, 
puyat at init ng araw ay hindi na iniindu ng 
mag-ina. Kung minsan, ang kanilang pinagpali- 
musan ay lumalabis pa sa kanilang mga panga- 
ngailangan sa buhay, at kuug minsan naman ay 
sapat-sapat lamang. 

Nang araw na yao'y marami ang kanilang 
napagpalimusan. Waring dumarami ang mapag- 
kawanggawa na kung .sumasapit ang kaarawan ng 
8to. Nitlo sa Tundo. Noo'y umuwi ailang mag-ina 



na lubhang masaya. At sa hangad ng matanda 
na sila'y makalasap ng^masasarap na pagkain, ang 
mag-ina'y nasok sa isahg magarang "Restaurant" 
at doo'y idinaos ang isang masaganang panangha- 
lian. Pagkatapos na makakain, ang mag ina'y 
umuwing sakbibi ng walang gayong kagalakan. 
Pagdating ng kanilang tahanan, sa* malaking ka- 
siyahang loob ng matanda, si Amado'y tinawag, 
hinagkan at ang inahinahong winika. "Kung hindi 
tayo inulila ng maaga ng iyong ama, kaipala'y 
hindi natin sinapit ang ganitong kahabaghabag na 
kabunayan. Ikaw ang tangi kong inaalaala, pagka't 
ako'y matanda na. Hindi na malalaon na ikaw ay 
maiiwan kong mag-isa. Nais kong maging mali- 
gaya ka sa buong buhay mo. Idinadalangin ko 
sa araw at gabi sa Poong Bathala na nawa'y hu- 
wag mong sapitin ang napakarawal kong kapalaran. 
Idinadalangin ko rin na ikaw ay maging isang mata- 
linong mamamayan, maawain sa kapwa at maging 
isang marangal na manggagawa." 

Pagkatapos na ito'y mabigkas ng matanda, at 
sa malabis na panggigipuspos sa tuwing magu- 
gunita ang kanilang kahabaghabag na kabuhayan, 
ay dahandahang napayukayok sa balikat ni Amado, 
samantalang ito nama'y mahinahong nakikinig sa 
mahahalagang pangungusap ng kanyang ina. 
* * 

Sampung taon ang nakalipas. Si Amado, na 
noong araw ay isang imbing tagaakay ng kan- 
yang inang pulubi, subali't sa ngayo'y isa nang 
binatang matalino, marangal at kapuri-puri. May 
ilang araw lamang na siya'y nakatapos ng pag- 
aaral sa pagka ingeniero sibil sa Harvard Univer- 
sity sa Amerika. Sa buong panahong ipinagaral 
niya ay wala siyang inaksayang pagkakataon na 
di niya iniukol sa pagaaral. Kaya't ang kanyang 
mga guro'y humanga at pumuri sa kanyang ka,- 
tutubong kasipagan at angking katalinuhan. 

Isang araw, si Amado ay nagsadya sa mala- 
palasyong tahanan ng kanyang kasintahang si 
Gloria. Ang dalagang ito'y anak ng isang tan- 
yag na milyonario sa Amerika. Ang kanyang ka- 
tangia'y hindi lamang nabubuo sa iwing kagan- 
dahan ni sa kayamanan, kungdi lalu at higit ang 
kanyang di pangkaraniwan katalinuhan. Datap- 
wa't ang lihim at katutubong kabuhayan ni Ama- 
do ay hindi pa niya natatalos. Sila'y nagkakilala 
at nagkasintahan, datapwa't lingid na lingid sa 
kaalaman ni Gloria ang uri ng pagkatao ng kan- 
yang irog. 

At sa kaakitakit nilang paguusap ria may ka- 
halong paglalambingan, ay kung ano't naitanong 
ni Gloria ang gayari: 



20 



ANG MANGGAGAWA 



— Amado, nalalaman- mong ako'y maibigin sa 
mga taong mapagsapalaran, at sapagka't ikaw ay 
nabibilang na isa sa mga ito, kung kaya't sa]ay- 
sayin mo sa^ akin ang mahahalagang bahagi ng 
pinagdaanan mong kabuhayan. Ibig mo ba? 

Biglang natigilan si Amado nang kanyang ma- 
rinig ang ganitong kahilingan. Parang lintik na 
nabadha sa kanyang gunita ang napakalungkot na 
kasaysayan nang kanyang pinagdaanang kahapon. 
Hindi niya ipinanganganib na makapupusyaw sa 
kanilang pagiibigan ni Gloria ang madilim niyang 
kasaysayan, kungdi sa kaparaanang siya'y walang 
lakas upang banggitin ang malulungkot na kaba- 
nata ng kanyang pinagdaanang kahapon. 

— Bakit ka natitigilan?— ang tanong na naka- 
ngiti ni Gloria. 

— Walang anoman, aking giliw. Iniisip ko la^ 
mang ang aking sasabihin. pagka't sa katagalan 
na'y waring nakakalimutan ko na. 

— Isipin mo't aking hihintayin,— ani Gloria. 

"Sa magulong siudad ng Maynila, — ang ma- 
hinahong simula ni Amado — ay doon ako nakakita 
nang unang liwanag. Nagisnan kong ang aking 
mga magulang ay pawang dukha. Ang aking pi. 
nakamamahai na ina ay isang kaawaawang bulag 
at ang aking ama ay isang abang manggagawa 
Nang ang gulang ko'y may limang taon lamang 
isang araw, ang aking ama ay sinamangpalad na 
madaganan nang gtunuho ang isang malaking 
bunton ng kahoy sa tableriang kanyang ginagawan. 
Nang mga sandali ring yao'y namatay ang aking 
ama na hindi man namin nakausap. Mulananoo'y 



lalung nalipos kaming mag-ina ng karalitaan. Ka- 
dalasa'y sumasala kami sa oras, at salamat sa 
malimit na pagkakawanggawa ng aming mga kapit- 
bahay na siyang pumapawi ng aming kagutuman. 
Sa harap ng gayong napakasalat na kabuhayan, 
isang araw ay naisipan ng aking ina ang kami'y 
manghingi ng limos. Mula na noo'y iyan ang 
aming naging gawain sa araw-araw. Halos madilim- 
dilim pa'y naglalakad na kaming mag ina at lini- 
libot namin ang lalung liblib na suloksulok ng 
siudad. Kadalasa'y gabi na kung kami'y dumating 
sa aming dampa, sanhi sa kalayuan ng rnga pook 
na aming pinanggagalingan. Sa maghamaghapon 
na aming nilibotlibot sa mga lansangan. pagdating 
namin ng tahanan ay patangpata ang- katawan 
naming mag-ina, sa malaking kapaguran. Kahi't 
kainitan ang araw ay naglalakad kami at gayon 
din naman sa panahon ng tagulan. Mnging linggo 
at maging pista ay nanghihingi kami ng limos. 
Ang lahat ng kasayahan ay aming nadadaluhan, 
datapwa't sa kabila nito'y anong hirap ng maging 
pulubi. Kung minsan, kapag ang aking ina ay 
nahihilingang kumanta, ang nakukuha naming pi- 
nagpalimusan ay maramirami ng kaunti kay sa 
pangkaraniwan. Ang kaayaayang tingig ng aking 
ina ay walang hindi nalulugod at naaakit. Sa gitna 
ng daandaang taong nakikinig, ako'y naroroong 
nakatayo na tulad sa isang bayani na taas ang 
noong ipinagmamalaki ang kutangian ng nking ina. 
Sa ganitong gawain unang nahubog ang aking 
kabataan. 

Nakaraan ang mahigit na limang taon. Ang 



=lllllllll!ll!l!l!llllllllllllll!l!llllllli(M 

| Hinahangaan ng libolibong manghihM | 

= ISANG mahiwagang pangyayari na hindi pa nalalaon ang ss 

S ' natuklasan. Huwag ninyong akalain na ang natuklasan ay || 

p§ mina ng ginto, pilak o tanso. Hindi, at wala sa mga kaya- == 

s= manang iyan. Ang nakatuklas ay naghahanap at ang natu- §=j 

=5 klasan ay pinaghahanap ng Hbolibong sabik na makalasap ng |j| 

s kaligayahan. =E 

=£ At kayong mga manggagawa na nangagsisilianap ng aliw EE 

55 upang mahulipan arig inyong pagod sa maghamaghapong pag- E5 

ss gawa ay ibig ba ninyong maalaman na kung alin ito? 1= 

|g KUNG gayo'y hanapin ninyo ang lalong balitaug mga SS 



SIGARILYONG 



LA DICHA 



na hindi lamang mahuhusay ang uri, mabuti ang pagkakayari, 
kundi malinis, tunay ira malinis. 

LA PAZ Y BUEN VIAJE 

429 Asuneion Maynila, K. P. P. O. Box 1666 



iMtiiiiiniiinnHiMiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiHiiiiiiiiHiiiiiiiiiiH 



Ang manggagawa 



21 



MGA PILING KANDIMTA SA TINPALAR RAGANDAHAN SG SAM. GAGALAlGIN 




Bbg. Rosalina Sahador 



Bbg. Tomasa de Gmrnan 



Bbg. Rosario Argonza 



niga sandaling napakasaklap sa aking bnhay ay 
biglang suuiapit, nang ang akmg mapagmahal na 
ina, pagkatapos na magkasakit ng ilang araw. a,y 
binawiati m Bathala, ng kan.yang iwmg »>uhay. 
Hindi gagaanong lungkot at da.lamha.ti ang dina- 
nas ko noon. Ang aking pamimighuti ay hmdi 
mailalarawan ng lalu mang sanay at dalubhasang 
pintor. iAnong hi ra. p ng maulila sa magnlang.! 
Datapwa't nguyon ko uatalos, na walang hmdi 
matitiis, kahi't ang kamatayan man. 

B igo namatay ang aking ina ay ibinulong ni 
ya sa akin na siya ay mayroong natitipong sa- 
lani sa looo ng kanyang unan. Mahigit sa anim 
na raang piso ang aking nakuha, at ang haiagang 
ito'y inilagak ko sa Nlonte de Piedad. Mula na 
noo'y hindi na ako nanghingi ng limos. Hmarap 
ko naman ang maglimpia bota. Kung hapon, ako'y 
naglalako ng mga pahayagan, at sa gabi'y nana- 
sok ako ng oaarahn. Kung ako'y dumarating sa 
aking dainpa, ay walang unaunang sumasagi sa 
aking alaala kungdi ang larawan ng aking ina 
Ako'y nagdarasal na ipinatutungkol sa aking mga 
magulang, datapwa't ang aking mga mata'y ma 
dalas na diluyan ng luha ka,pag siia'y aking na 
aalaala., Tuwing umaga'y dinadalaw ako ng aking 
mga kapitbahny, at madalas na ako'y dinadaihan 
nila ng pagkaiu. Malimit na ako'y pinan£'anga- 
ralan nila at pinagpapay uhan sa lahat ng aking 
mga ginagawa Ano pa't ang palagay nila sa akin 
ay para ding aimk. 

Nguni't ang aking nagiisa sa daigdig ay hin 
di nakabakla sa aking kabataan. Isang araw. ang 
isa sa aking mga kikilalang amerikano na lagi 
kong ioin;iglilinis n<* snpatos, at pinuno sa huk- 
bong dalatan ng Mstados Unidos, ay siyang ku- 
m ayag sa akin upang sumama sa kanya dito sa 
Amerika Sinabi niya sa. akin na dito'y masaya 
aU' marami akong matututuhan. Pumaypg ako na 
sa aking puso'y halos mag umanaw ang malaking 
kagalakun. Inihanda ko ang lahat ng aking kai- 



kingan at pagka^apos ay nagpaalam ako sa aking 
mga mapagandukhang kapitbahay. Sila'y nanga- 
;un<jkot nang kanilang mabatid'na ako'y aalis 
upang purnarito, samantalang ang iba nama'y na- 
ngangagalak at hinahangad nila ang aking ma- 
gandang kapalaran. Noon ko natimbang ang ka- 
nilang malaking pagmaniahal sa akin 



Walang Kasingsarap na Pastel 

AVala ng napakainam sa isang maganak 
na manggagawa na, di gaya ug magsalo- 
salo sa isang dulaug, na tangi sa iba't 
ibang kakanin ay mayroong masasarap na 
pastel na panghimagas; 

Kaya't itinatagubilin narnin sa inyo 
ang mga bantog na Iba't Ibang Klase flg 
PasLel na ginagawa namin sa araw-araw. 

&1 (\(\ ]SBU S dosena ng sarisari: Napo- 
i I.Ul/ i eoili Monte CmHo, Red Cross, 
Modernista, Melba, Oapriehos, F. Pastry, 
Debilbainos. 

Walang bayad ang paghahatid sa mga bahsy dito si 
Mtynila at sa mga bayang karatig. 

LA PATRIA 

PAGLINAWAN HNOS., (Props.) 
633 Legarda Tel. 1570 

MGA KASAAGAY: Bustillos, Yilltlebos, Aeeyteros, Takrt 



2* 



ANG MANGGAGAWA 




Kgg. HERMENEGILDO CRUZ 

Tagaparaahala ng Kawanihan ng Bisig 

Pagkaraan ng ilang araw na> ako'y duinating 
dito sa Boston, ang« unang ginawang kabutihan 
para sa akin ni Mr. Harby, ay ang ipasok ako 
ng paaralan. Malabis kong ikinagalak ang gayon, 
palibha9a'y siya kong tanging hinahangad sa aking 
pagkaparito. Ako'y ipinalagay na parang tunay 
na anak ng mahal na asawa ni Mr. Harby, at 
tuwi na'y inaaralan nila ako ng pagkaugaling mahal 



ANG PANGLALABO NG PANINGIN 

ay lubhang mapanganib. Ito'y patungo 
sa pagkabulag. Kaya't kung mayroong 
kaunting kapinsalaan ang inyon^inga 
MATA, kayo'y makipagkita agad sa 
bantog na OPTOMETRANG si 

DR. F. B. SARABIA 

ANG UKANG PILIPINONG OPTOMETRA AT OPTIKO 
64 Ewtlti, rhyiili Tel 5366 



na tao. Sila'y aking sinusunod sa lahat ng ka- 
dilang tagubilin, at ang aking katawa'y inahilig 
ko sa kasipagan. Hinki ako nagaksaya ng mga 
pagkakataong idinulot nila sa akin hinggil sa aking 
pagaaral, maliban na lamang na kung ako'y dina- 
dapuan ng matinding karamdaman. Pinagpunya- 
gian ko ang matuto. at sa larangan ng walang 
higlaw na pagtitiyaga'y natamo ko sa wakas ang 
aking pinakamimithing tagumpay. At hindi lamang 
tagumpay ang aking natamo kungdi nagkapalad 
paako na raaging karapatdapat sa iyong sanghaya. 

— Sa makatwid ay dalawang kapalaran?— ang 
agaw na tanong ni Gloria. 

— Oo, dalawang kapalaran,— ani Amado-mga 
kapalarang hindi a maaanng matagpuan sa kalawakan 
ng himpapawid ni sa kailaliman ng mga karagatan. 

Ang dalaga'y natawa ng buong katamisan' 
kasabay ng wikang; Ang pangarap. kung minsa'y 
nagkakatotoo rin, nguni't may pangarap na naka- 
mamatay. 

At ang kanilang paguusap ay natapos sa ta- 
wanan. 



ANG MANGGAGAWA x 23 



i 



Mga ma halaga at maririkit na Orasang 
pangkamay na may BRILYANTE 



f SJ ANG M&A BABAING mabuting pipili nang 

- ■ — » kanilang mga kagamitan ay napapatanghal 

sa lahat ng dako. 

UPANG KAYO'Y MAKAPILI, kami ngayo'y 
may marami't sari-saring bagong yaring 
orasan sa PUTING GINTO o PLATINONG 
may mga BRILYANTE, at ang iba nito'y 
may mga batong mahalaga na gaya nang 

ZAFIRO at RUBI. 

• 

ANG MEKANISMO ng mumunting orasang 
ito ay binubuo ng lalong manipis na tatak 
SUIZA, na yari ng mga tunay na bisig 
ng arte na lubhang nangapabantog sa pag- 
likha ng matitibay at mumunting makina. 

SUBUKIN NINYO ANG KATAGALAN 

IPAUBAYA NINYONG AMING MAITANG- 
HAL SA INYO ANG M&A KAGAMITANG ITO 



) 



Mayroon kami mula sa halagang F 140.00 

LA ESTRELLA DEL NORTE 

LEVY HERMANOS, INC. 

ILOILO ESCOLTA 4650, MANILA 

54 Alahasong may 57 taon nang natatayo 




ANG MANGGAGAWA 



24 



Ang Tungkulin hg Manggagawa sa Harap iig Puhunan 

Sinulat ni ISABELO TEJADA 
Patygulo flg Union de Tabaqueros de Filipinas 



r^^i^a.^a^^ai^^ir?»^»^'^»^^^^^^ 



Maratni ang nagsasabi na aug mga inangga" 
gawa ay walang nalaiarnan kungdi ang magpakilaia 
sa pagtatanggol ng kanilang katwiran at kara 
patan sa harap ng Puhunan. Walang tanging ipi- 
nangangahss tuwi na kungdi ang umaklas, kapag 
ang kanilang inga kahilingan o karaingan ay hindi 
sinangayunan ng Puhunan. Nguni't sa kabila n-i- 
to'y wala silang nalalaman tungkol sa kanilang 
tungkulin na dapat tupdin sa ioob ng mga pa- 
gaWaan at talyer na kanilang pinaglilingkuran. 
Ang ibig tukuyin sa bahaging ito, ay ang kapa- 
b^yaan at pagkukulang na madalas gawin ng ma- 
raming anak-pawis sa mga pagawaang kaniiang 
pinapasukan. 

Sa unang malas, ang sino mang may mahi- 
naog pagkukuro'y agad maaakit na sumangayon at 
maniwala, datapwa't kung paguukulan ng masu- 
sing paglilimi, ang lahat ng mga paratang na 
iya'y maipalalagay na isa lamang paninira sa mga 
anak-pawis. Kung tutuusin, ang niga manggaga 
wang pllipino ay hindi maaaring mahuli sa ano 
maug katangiang angkin ng mga manggagawa sa 
lahat ng panig ng daigdig. Halos hindi na ma- 
bilang na mga dayuhang anak pawis ang nagka- 
palad na nakatuntong sa ating mga lupain, na sa 
kanila'y kabilang ang mga insik, kastila, ameri- 
kano, hapones, malayo, habanes, ingles, frances, 
aleoaan, ruso, australiano, i-taliano, griego, bumbay, 
at ibp., subali't walang sino mang maknpangnhas 
na magsabi na ang ating mga manggagawa ay 
alangang ipiling sa kanila. magin*r sa kasipagan. 



sa kalinisan at sa kahusayang gumawa. 

Halimbawang marami man ang nahihilig sa 
bisyo, at dahil diya'y nangyayariug magkulang 
sila sa mga pagawaan o talyer na kanilang pi- 
napasukan, datapwa't hindi naman maituturing 
na ang lahat ay gumagawa ng gayong pagwawa 
lang bahala sa timgkulin. Ang kasalanan ng iian 
ay hindi maaaring iatang sa lahat. Sa alin mang 
bansa, ang mga manggagawa,ay may kanikanyang 
bisyo, kung kaya't ito'y hindi maaa.ring ikapit 
lamang sa ating mga anak-pawis. Kahi't sino ay 
may kapintasan. Yaon mang mga marurunong at 
mahadlika ay nngkukulang din sa kanilang tung 
| kuiin kung tnagkaminsan, datapwa't hindi nainun 
sa lahat ng pagkakataon, katulad ng palagay ng 
maraming palapintasin. 

Sinasabi pa rin na sa ating mga manggagawa 
ay marami ang tamad, sugarol at ginugugol ang 
salapi sa masagwang pananamit Ang isnng taong 
walang mapasukang hanap buhay katulad ng li bo- 
libong manggagawang walang pagkakitaan sa ka- 
salukuyan iya'y hindi maituturing na tamad. Ang 
pagkahiiig sa sugal oy isa lamang paraan na gi 
nagawa nilang l'ibangan. At ang nauukol sa pa- 
nanamit, iya'y isang bagay na katutubo sa bawa't 
pilipino. Kinagisnan natin sa ating mga ninune, 
na kahit sila ay marara.lita't dukha. subali't may- 
roon silang iniingatang pananamit na mahusay hu 
say na ginagamit sa. lahat ng pagkakataon ng pa- 
ngangailangan. 



RIZAL ELECTRICAL 
GENERAL MERCHANTS 

lNeORPORATEI) 

m 

Sarisaring Pangi\aw 

IMPORTERS and 
MANUFACTURERS' 
-:- -:- AGENTS -:- -:- 

11 

TELEPHONES 

2-19-24 - 2-21-74 

P. O. Box 2378 

622 Rizal Avenue Manila, P. I. 



The Filipino Gun Store 

Nasa panahon tayo ng inapapanga- 
nib na sandali. Kailangan ninyong 
ingatan ang sariling buhay pagka't 
siyang inahalaga sa lahat. At 
npang maiwasan ang ano mang sa- 
kuna o panganib na inyong kasu- 
suungan ay nararapat na kayo'y 
inagingat ng isang 

RKIlOMiEK STAK' 

na ito'y inyong mabibili sa 

The FIUPMO GUN STORE 

Tindahang pilipino na dapat tangki- 
likin ng lahat ng mga Pilipiuo. 

Manuel A. Guieb 

Mnriager 

702 Ave. Rizal, Maunila S TEL. 2 26-89 







j; ..-'i*v. ; :> v /..^' -.'■'• . ". ' *. ^^'.^ob. .■•• ;.^a/. ;. , ^^rrswsroa 



TALIBA 

Ang pinakamahusay at masardp na 
hititin sa lahat ng SIGARILYONG ipi- 
nagbibili sa SangkapuluangPilipinas. 



Ang Sigarilyong iya'y gindgamitan 
ng mahuhusdy na dahon rig tabako 
at pawang sandy na manggagawa 
ang nagsisigawa. - -:- 

Itinatagubilin namin sa lahat nang mga 
manggagawa ang pagbili ng Sigarilyong 



pagka't mura, mabuti ang timpla at malinis 
ang pagkakayari. Huwag ninyong kalilig- 
taang di hanapin sa -lahat ng tindahan. 

57 Gastambide, Samp., Manila 
TEL. 22595 







IBINABALITA 



^NANG- 



Manila Railroad Co. 

ang pagbubukas ng isang sangay riiya «a DAANG DASMARINAS, mga 

bilang 517-519, bago dumating ang unang araw ng Nobyembre ng kaaa- 

lukuyang taon, sa ikaluiuwag ng niga taga-tangkiiik. 

Ang tanggapang ito'y masasangkapan ng lahat ug kailangan sa pag- 
papadala ng inga paninda at iba pang kalakal sa pamamag-itan ng C. O. (). 
at pagpapadala sa treng EXPRESS, ng anumang bagay na ang bigat ay 
hindi hihigit sa 50 kilo, bawa't pakete o balutan, gayon din ang mga 
ekipahe para sa mga himpilau sa labas ng Maynila; nagbibili ng mga _ 
tiket para sa alin mang treng karaniwan at tatanggap ng mga pagpapa- »; 
laan para sa raga treng patungong Bagyo: makikitungo sa mga tawag para k 
sa pagliiingkod na paghakot at paghahatid ng mga bulto na EXPRESS 
sa mga tahanan, at nagkakaloob ng anumang paliwanag tungkol sa halaga 
ng bayad sa mga ipariadala sa tren meikanm'ya, sa yimmiang nagnanais 
makaalam o nagtatanong. 

Ang tanggapang ito ay nangangasiwa rin sa mga isiuapirkay o lulang 
kalakal o anupaman na dumarating sa 4 'Express" na hindi humihigit sa 
50 kilo ang bigat ng bawa't bulto, kailan ma't tuwirang ipiuadadala ug " 
mga may-ari, sa nasabing taugganan, upang doon kunin o pasiyahan pag- - 
katapos ang huling pagdadalhan. 

Sa sangay na nasabi ay hindi «tatangggp ng anumang bagay o kalakal 
na madaling nasisira o nabubulok na ipinadadala sa iba't ibang dako. 

Telepono 2-31-83 




Manila Railroad Co. 



